


| PA AA Aa 


BOSTON 


PUBLIC 





Huduma za Afya na 
Utunzaji wa Watoto 


V.P. Kimati 





TANZANIA PUBLISHING,, HOUSE 
DAR ES SALAAM 


wa 


7) 


TANZANIA PUBLISHING HOUSE 
S.L.P. 2138, Dar es Salaam 


RT 103 
'T3YKSC 


(48234 


O V.P. Kimati, 1980 


Chapa ya Kwanza 1982 


h, 
| 
| 
g 
; 
| 


ISBN 9976 1 0016 


Haki zote zimehifadhiwa. Hairuhusiwi kuiga, kunakili, kutaf. 
siri, kupiga chapa au kukitoa kitabu hiki kwa jinsi yoyote ile 
bila idhini ya Tanzania Publishing House, 





Yaliyomo 


Utangulizi ........mummmimiim haaa aa iY 
Huduma za Afya Tanzania... 1 
Maendeleo ya Mtoto... mea 10 
Dawa Zinavyoathiri Watoto imei 21 
Magonjwa yanayoua Watoto Vijiji AAA 27 
Tabia za Watoto zisizo za Kawaida aamini YA 
Lishe na Utapiamlo........—uieei msee. 53 
Ugonjwa WA SUMA... im e 70 
Huduma za Afya kwa Mama na WA LOLO 2.....ssaimsmassmma— BO 
Elimu ya Uzazi na Malezi UA wi AA 
Haki za Mama na Watoto Zinavyokiukwa .....—.—sm 114 








Utangulizi 


Madhumuni ya kitabu hiki ni kuwaelimisha wazazi kuhusu 
utunzaji wa watoto wakati wakiwa na afya njema na kuweza 
kuwa huduma ya kwanza ya afya wakati watolo wakiwa 
wagonjwa. Imezingatiwa kuwa utunzaji wa mtoto unaanza 
mara baada ya kutunga mimba. 

Pili ni kuelimisha waganga na wauguzi, hasa wafanyao 
kazi vijijini, ili waelewe kazi zao kwa ufasaha zaidi kwa 
kutumia lugha ya Kiswahili. 

Takwimu na mifano mingi iliyomo katika kitabu hiki 
vinahusu mambo ambayo hutokea Tanzania, 

Kitabu hiki ni matokeo ya utafiti nilivufanya katika 
mikua 9 ya Tanzania kati ya mwaka 1975 na 1977, Napenda 
kushukuru Shirika la Chakula Bora, Shirika la Taifa la 
Utafiti na Shirika la Mataifa linaloshughulikia watoto 
(UNICEF) ambayo yalinisaidia kulipia gharama za utafiti. 

Vilevile natoa shukrani kwa Bi Hannah Kasambala kwa 
kunihimiza kuandika baadhi ya mambo ambayo yalizokea 
katika gazeti la Mzalendo mwezi Agosti 1978. Nawashukuru 
Bi Tunu Mohamed, Katibu Muhtasi katika ofisi yangu na Bi 
Caiherina Upunda kwa kupiga taipu na kusahihisha mswada 
wa kitabu hiki. Mwisho namshukuru mke wangu Bi Eugenia 
Kimati kwa uvumilivu wake wakali nikiandika kitabu hiki. 





SURA YA KWANZA 
Huduma za Afya Tanzania 


Mwaka. 1947, serikali. ya kikoloni iliweka mpango wa 
maendeleo. ambao, lengo lake lilikuwa ni kupata madaktari 
2000 na vitanda vya hospitali 40,000 baada ya miaka ishirini.! 
Mwaka 1979, zaidi ya miaka thelathini tangu mpango huo 
uwekwe, tumekuwa na, madaktari si zaidi ya 600 na vitanda 
kama 20,000 tu. 

Mpango huu haungetekelezwa hata kama tunapewa 
miaka mingine thelathini. Kufuatana, na muundo wa huduma 
za afya zilivyo na hali mbaya ya kifedha lengo hilo la serikali 
ya. kikoloni halingefikiwa. Mipango, ya kikoloni ilichukulia 
fedha kuwa msingi wa maendeleo, Wakati wa ukoloni wa 
miaka michache baada ya kupata uhuru huduma za tiba 
zilikuwa. .zinathaminiwa. zaidi kuliko. huduma za kinga. 
Vilevile huduma za afya mijini zilikuwa nyingi na bora zaidi 
kuliko vijijini. 

Baada ya Azimio la Arusha, ili kutekeleza Siasa ya 
Ujamaa na Kujitegemea, serikali iliamua kutilia mkazo 
mambo matatu katika utoaji wa huduma za afya: kuongeza 
huduma za kinga, kuongeza huduma za afya vijijini na 
kuongeza idadi ya waganga wasio.madaktari watakaofanya 
kazi vijijini.” 

Kwa kufuatana..na.siasa..hiyo ilibidi Wizara ya Afya 
iimarishe shughuli za afya ya mama na watoto. Wizara 
iliweka mpango wa kujenga vituo vya afya 25 na zahanati 100 
kila mwaka. Kuongezeka kwa idadi ya vitanda ilipangwa 
kuwa asilimia tatu tu ili ilingane na ongezeko la watu. Kama 
inavyoonyeshwa katika tanbihi ya kwanza, vituo vya afya na 


l 








zahanati licha ya kuhudumia watu wengi zaidi, gharama zake 
zingekuwa kidogo zaidi kuliko vitanda vya hospitali. Idadi ya 
waganga wasaidizi (Medical Assislanits) na waganga wa vijijini 
(Rural! Medical Aids) ilipangwa kuongezwa ili jane na 
ongezeko la vituo vya afya na zahanati. Sababu yake ni 
kwamba madakitari ni wachache na inachukua gharama 
kubwa kalika mafunzo yao kama inavyoonyeshwa katika Jed- 
wali Na. 2. Huduma za kinga zinatolewa hasa katika zahanati 
na vituo vya afya na waganga hawa waliotajwa. Zahanali 
hazijaenea katika vijiji vyote, hivyo zahanati moja uhudumia 
vijiji vitatu hadi vitano. Wizara ya Afya imeweka mpango wa 
kuwa na sanduku la huduma ya kwanza katika kila kijiji 


LAU 


UL 


huduma ya kwanza. Mwanakijiji huyo anafanya kazi kwa 
kujitolea, halipwi. Waganga hawa hulinganishwa na waganga 


aa 


ca 


kijiji ni. 
GHARAMA ZA UJENZI NA UTOAJI HUDUMA, 1974/75? 
Jedwali Na. 1 


Ujenzi Utoaji Huduma 
(kwa mwaka) 
Zahanati 52,000/- 30,000/- 
Kituo cha Afya 600,000/- 150,000/- 
Kitanda kimoja 25,000/- - 140,000/-? 100,000/- 
200,000/ 

























# Hii inategemea kama ni hospitali ya wilaya au ya rufaa. 
2 





GHARAMA YA KUELIMISHA WAGANGA, 
MADAKTARI 1974/75: 
Jedwali Na. 2 


Ama ya Mganga 


Mganga wa Kijiji 
(Rural Medical Aid) 10,000/- 


Mganga Msaidizi 
(Medical Assistant) 15,000/ 


Daktari 
(Medical Officer) 250,000/ 





Jinsi Mganga Msaidizi Anavyoweza 
Kupanda Hadi Ngazi ya Juu 


miezi 3—6 katika hospitali ya Village Medical Helper). 
Wila ya). 


WA 


Mhudumiaji wa afya wa kijiji Mganga wa kijijini (Rural 
au mwanafunzi aliyehitimu—> Medica! Aid) 

darasa la saba na miaka 

mitatu ya masomo ya uganga. 


wai 


3 








Mwanafunzi aliyehitimu '; Mganga msaidizi (Medical 
kidato cha 4 baada ya masomo —> Assistant) 


LULU 


baada ya miaka miwili ya 
masomo ya uganga. 


Mganga Msaidizi mwenye Daktari Msaidizi 
uzoefu wa miaka mingi na —> (Assistant Medical! Officer) 
hodari kazini baada ya 

masomo ya uganga ya mwaka 

mmoja na nusu. 


Mwanafunzi wa kidato cha 6 Daktari Gredi III (Medical 
na masomo ya uganga wa—> Officer HI) ( Intern) 
miaka mitano, daktari 

msaidizi hodari baada ya 

masomo ya uganga ya miaka 

minne na kupata shahada ya 


chuo kikuu. 
Baada ya “intemship” Daktari Gredi JI 
Bingwa (Specialist) Senior Medical Officer 
Mwelekezi (Consultant) Principal Medical Officer 
Mkurugenzi 
——————.. 


4 











Tanzania ni mojawapo ya nchi: chache zinazojitahidi 
kueneza huduma za'afya kote nchini. Viongozi. wa Wizara ya 
Afya, wakishirikiana na viongozi wengine, wanajishughulisha 
na kusahihisha utaratibu wa utoaji huduma ulioanzishwa na 
serikali ya kikoloni ambao una tofauti za ubora wa huduma 


tuone baadhi ya takwimu hizi zinavyotumiwa: 

(i)' Uwiano kati ya madaktari'na wananchi ni 1:20,000. (Kwa 
wastani, uwiano kati ya madaktari na wananchi huwa ni 
1:1000 katika nchi zilizoendelea). 

(ii) Uwiano kati ya vitanda vya hospitali na watu ni 1:800. 

(iii) Huduma za afya hazina ulinganifu. Mfano, uwiano kati 
ya madaktari na wakazi wa Dar es Salaam ni 1:4000, na 
wilaya ya Maswa uwiano huo ni 1:100,000. (Kabla ya 
wilaya hiyo kugawanywa kuwa Wilaya mbili). 


Takwimu kama hizi zinaweza kupotosha watu waajweze 
kuelewa hali' halisi ilivyo. Ndugu 'P. Msekwa akizungumzia 
jambo hilo alisema: “Kama inavyojulikana, msimamo wetu 
sisi katika suala la afya ni kutilia mkazo mkubwa juu ya kinga 
na maradhi, ukilinganisha na tiba. Ndiyo sababu kuna mkazo 
wa kampeni za chakula bora, malezi bora, usafi wa mazingira, 
chakula "ni "uhai 'na” kadhalika.” Sasa basi, msimamo huo 
ukifanikiwa vizuri katika utekelezaji wake, matokeo ' yake 
yatakuwa ni kwamba watu wachache zaidi katika taifa, 
watahitaji” huduma za tiba kutoka kwa daktari, kwa sababu 
ukichukua jumla 'ya Watanzania wote, jinsi idadi ya watu 
wanavyofanikiwa kujikinga wasipatwe ina maradhi 
inavyoengszeka,' ndivyo idadi inavyopungua kwa kiasi 
hichohicho ya watu wanaohitaji huduma za tiba. Kwa hiyo 
uwiano baina ya daktari mmoja na idadi ya watu wanaohitaji 


5 








huduma zake unabadilika. Ndiyo kusema kwamba 
uwiand uliotumiwa mwanzo wa kuchukua idadi ya Watan- 
zania wote na kuwagawanya kwa madaktari waliopo, 
unakuwa siyo sahihi tena kalika mazingira haya mapya. 

Sababu ya pili ni kwamba katika hali halisi ya nchi yetu, 
sehemu kubwa sana ya huduma za afya kwa walu haitolewi 
pa madaktari katika hospitali kubwa, bali hutolewa katika 
zahanati na katika vituo vya afya vijijini na wataalamu wa 
aina nyingine ambao hata kama hawako katika kiwango cha 
ubingwa wa dakitari lakini wanao uwezo wa kutosha 
kuwahudumia wananchi kwa kuwapatia matibabu kulingana 
na kiwango chao cha ujuzi. Lakini katika kile kipimo 
kinachogawanya wananchi wote kwa madaktari waliopo, 
wataalamu hawa wasiokuwa madakitari hawaingizwi katika 
hesabu hiyo. Kwa kuwa idadi kubwa ya Watanzania walioko 
vijijini wanahudumiwa na wataalamu hawa katika zahanati 
zao na katika vituo vyao vya afya, kutokuwaingiza katika 
hesabu kunafanya jawabu linalopatikana la uwiano lisiwe 
sahihi.”s 

Mara nyingine tunajitia katika hali ya unyonge kwa 
kudhani kwamba bado tuko nyuma katika suala la maendeleo 
ya watu na hali si kweli. Kuna vipimo ambavyo tunaweza 
kuvitumia ili kuionyesha hali halisi ya maendeleo ya afya 
katika hali yetu. Jedwali Na. 4 inaonyesha mfano wa vipimo 
hivyo. 

Jedwali Na. 4 inaonyesha kuwa tumepiga hatua 
kubwa katika utoaji huduma za afya tangu tupate Uhuru. 
Lakini tukitumia vile vipimo vya kibepari hatutaona kama 
kuna maendeleo yoyote kwani vipimo hivyo havikuwekwa 
kupima maendeleo ya utoaji huduma za afya katika nchi 
zenye mfumo wa huduma za afya kama wa Tanzania. 

Wafanyakazi wa tiba katika nchi inayoelekea kwenye 
ujamaa tuna wajibu wa kuelimisha jumuiya. Elimu na 
utaalamu katika mfumo wa kibepari, ni vitu, ambavyo 
vinahodhiwa na watu wachache katika jumuiya kwa 
madhumuni ya kujipatia fedha na hadhi. Katika mfumo huu, 


6 


VIPIMO VYA KUONYESHA MAENDELEO YA UTOAJI 
WA HUDUMA ZA AFYA ' 


Jedwali Na. 3 


Mwaka| Asilimia ya | Uwiano kati ya | Uwiano kati ya 
watu kilometa | vituo vya afya | zahanati na 
kumi kutoka | na watu | watu 
penye huduma | waliopo 
za afya 


1:100,000 


1,50,000 





utaalamu hautolewi kwa watu wote. Utaalamu ni chombo am- 
bacho hutumiwa kuhakikisha kuwa tabaka za utwana na ub- 
wana zinadumishwa. Mabwana ndio wenye utaalamu na wat- 
wana hulazimika kununua mazao ya utaalamu huo kwa bei ya 
juu sana. Kwa vile watwana huwa ni maskini kiuchumi, 
hushindwa kununua utaalamu wa kiganga, matokeo yake ni 
kwamba maisha yao huwa duni. Wasomi na wataalamu 
mbalimbali itawabidi kutoa sehemu ya elimu yao kwa wanan- 
chi, ambayo itawafanya wasiwategemee sana hao wasomi ili 
kupunguza ngazi za ubwana na ukabwela wanaotegemea kwa 
utaalamu wao na wanaoutegemea huo utaalamu.). 


7 











Kielele Na. 1: Njia mbili za utoaji wa huduma za afya. 


Wazazi wengi siku hizi wana mwamko mkubwa sana wa 
kuwapeleka watoto wao kwa matibabu hospitalini na vituo 
vya afya. Matokeo ni kwamba, kama mama akimpeleka mtoto 
kwenye kituo cha afya au hospitali kwa matibabu madogo au 
kutaka ushauri juu ya afya ya Mtoto, inamchukua muda 
mwingi sana kupata huduma kwa sababu ya wingi wa 
wanaohitaji huduma na uchache wa vafanyakazi. Tatizo hili 
mara ingine linawafanya baadhi ya mama kuchukua njia ya 
mkato na kwenda kwenye hospitali za biaafsi na kulipa pesa 
nyingi sana kwa huduma au kwenda kutafuta dawa za mizizi 
kwa waganga wa kienyeji. 

Matatizo mengi yanayowapata mama na watoto 
yangeweza kutatuliwa majumbani. Kutokana na juhudi ya 
serikali yetu ya kuendeleza kisomo cha watu wazima na 
kuwapatia watoto wote elimu ya msingi, ni dhahiri kuwa 
baadhi ya elimu ya kiganga inaweza kutolewa kwenye vyombo 


8 

















vya habari na ikawafikia wananchi wengi. Ingekuwa ni jambo 
linalofaa wataalamu wa fani mbalimbali kuwapatia wananchi 
sehemu ya utaalamu wao ili vaweze kutowategemea hao 
wataalamu kwa mambo madogomadogo ya kila siku. 

Madhumuni ya makala hii si kufanya watu wote wawe 
madaktari bali ni kuwasaidia wazazi ii wajisaidie wenyewe 
na wawasaidie, watoto wao kwa” mambo. madogomadogo 
yanayohusu magonjwa ya watoto wadogo. Matatizo mengi ya 
afya au magonjwa ya watoto wadogo, yangeweza 
kutatuliwa mapema na vizuri zaidi nyumbani, Ni yizuri 
kuwapatia watu, wengine katika jamii yetu, baadhi. ya 
utaalamu tulionao badala ya kuuhodhi kama wanavyofanya 
mabepari. ili watoto wadogo wapate afya. njema na vifo 
vipungue kutokana na maradhi, inatubidi tuwahusishe wazazi 
katika kutunza afya ya watoto wao badala ya sisi kuwatunzia 
watoto wao hasa katika matatizo na magonjwa madogo 
madogo. Kuna tumaini kuwa, wazazi baada ya kusoma habari 
hizi juu ya utunzaji wa watoto katika afya njema na magon- 
jwa, wataweza kutoa huduma za kwanza kwa watoto wao 
kabla ya kuwapeleka kwa waganga ambao m haba nchini. 
Pamoja na hayo, wazazi lazima wachukue tahadhari. ya 
kutochelewa kuwapeleka watoto wagonjwa hospitali kwa 
sababu walikuwa wanajaribu, kwa muda mrefu kuwatibu 
watoto hao majumbani kama kwamba wao ni madaktari. 
Kwa wazazi, utaalamu kidogo, unawafaa tu kutoa huduma ya 
kwanza kwa watoto wagonjwa kwa upesi hali huku 
wanajitayarisha kuwapeleka watoto hospitali ikiwa magon- 
jwa yao ni makali. 

Vilivile inatumainiwa kuwa. watoto. wa shule wakisoma 
kitabu hiki wataweza kusaidia sana mama zao kutoa huduma 
za kwanza za dharura kwa wadogo zao wakiwa wameugua 
ghafia huko majumbani. Ili kueneza yaliyomo ndani humu 
vijijini, inafaa watoto wengi wa shule wasome kijitabu hiki na 
kwani mara nyingi wao ndio wanaojua kusoma majumbani 
kwao. 





SURA YA PILI 
Maendeleo ya Mtoto 


Hivi karibuni utapata mtoto, au umekwisha mpata. Una 
furaha nyingi lakini hukuzoea kulea mtoto, hivyo una 
wasiwasi kama utaweza kutimiza wajibu wako vyema. Siku za 
karibuni ulikuwa ukisikia marafiki na jamaa zako 
wakizungumza juu ya kulea watoto. Umesoma magazeti 
yanayozungumzia habari za ulezi bora wa watoto. Baada ya 
kuzaa daktari na wauguzi nao wanakupa mafunzo. Wakati 
mwingine unaona yote hayo kama maajabu. Unauliza na 
kutafuta vitamina zote anazohitaji mtoto na kuuliza juu ya 
dawa za kuzuia magonjwa mtoto atakazohitaji na 
atakazopaswa kupata. Mama mmoja anakueleza kuwa ni 
lazima mtoto apewe mayai mapema kwa sababu mayai yana 
chuma ambacho kina manufaa kwa mtoto. Mwingine nak- 
wambia usimpe mayai mtoto mapema kuepukana na ugonjwa 
wa ngozi na pumu. Unaweza kusikia watu wakisema kuwa 
mtoto hudhurika akishikwa na watu. Lakini ni lazima mtoto 
ashikwe mara nyingi ili asilie. Kwa hiyo usitilie maanani sana 
au kuamini maneno yote yasemwayo na majirani zako juu ya 
utunzaji wa watoto. Usiogope kutumia akili yako katika 
kutunza mtoto wako. Haitakuwa kazi ngumu ikiwa utatumia 
akili yako. Ni wazi ujuzi wa hali ya juu katika kushona nguo 
za mtoto au kutengeneza chakula cha mtoto kitaalamu 
unahitajika sana. Kila mara unaposhika mtoto, unapomkosha, 
unapomlisha, au kumchekea. anajisikia kuwa yeye ni wako na 
wewe ni wake. Hakuna mtu yeyote duniani anayeweza kum- 
fanyia hivyo ila wewe tu. 

Kadiri watu wengi wanavyoendelea kujifunza juu ya 
kuwalea watoto wao, ndivyo wanavyoendelea kuamini kuwa 


10 





wanayofanya wazazi kuhusu utunzaji wa watoto wao hata bila 
kujifunzia jambo hili ni sawa kabisa. Isitoshe wazazi hao 
wanafanya kazi nzuri wakati wakiwa na akili tulivu. Ni 
muhimu kujiamini wakati wa kuhudumia watoto. Ni vizuri 
kufanya makosa machache kwa kufanya mambo kutumia 
busara na imani kuliko kufanya kitu kwa ukamilifu wa hali ya 
juu huku umejaa wasiwasi na shauku. 


| 


ki 






Ya 
wa 


' Kielelezo Na.” 2: Mwanamke mwenye mimba. 


11 








Utunzaji wa Mtoto mpaka Umri wa Miaka Mitano 


Utunzaji wa mtoto huanza mara baada ya kutunga mimba. 
Ni jambo muhimu kumtunza mtoto kuanzia wakati akiwa 
tumboni. Lazima kupimwa mimba kila mara katika kliniki. 
Katika kliniki za kupima mimba utunzaji, wa watoto 
wachanga unafundishwa na wauguzi. Mama anapata sindano 
ya kuzuia pepopunda Ili kumkinga mtoto asipatwe na ugonjwa 
huo baada ya kuzaliwa. Wakati wa kuzaa, ni jambo bora 
kuzalia hospitali au kliniki ambapo mtoto atazalishwa vizuri 
na mama atafundishwa zaidi jinsi ya kumlisha mtoto kwa 
ziwa lake na kuangalia kitovu kisichafuke. Mama ataelezwa 
juu ya mtoto kupata mkojo na choo na kuelezwa atakavyo 
fanya mtoto akitapikatapika mara nyingi. Kabla ya kuondoka 
hospitali mtoto anapewa sindano ya kuzuia kifua kikuu na 
anapewa “MCH CARD” na kushauriwa kuhudhuria MCH 
kliniki kila mwezi. Jambo hili litazungumziwa zaidi katika 
sura za mbele. 


Maendeleo ya kukua kwa mtoto huwa kama ifuatavyo: 


1. Baada ya wiki 6 hadi 8 mtoto anaweza kucheka ukim- 
chekea na anaweza kufuata mwanga wa tochi. 

2. Baada ya miezi mitatu huanza kuzoeshwa vyakula 
vingine. 

3. Baada ya miezi sita huweza kukaa mwenyewe. 

4. Baada ya miezi 7 hadi 10 hutambaa. 

5. Baada ya miezi 9 hadi 12 husimama mwenyewe. 

6. Mwezi wa 12 au wa 13 mtoto huanza kutembea na 
kusema neno moja au mawili yenye maana lakini siyo 
baba au mama, 

7. Baada ya miezi 18 mtoto anaweza kunywa kwa kutumia 
kikombe akikishika mwenyewe, 

8. Baada ya miaka miwili mtoto anaweza kusema sentensi 
mbili au tatu zenye maana. 

9. Baada ya miaka mitatu, mtoto anaweza kuendesha 
baisikeli ndogo. Mtoto huacha kukojoa kitandani. 


12 





10. Baada ya miaka minne mtoto anaweza kujivisha au 
kujivua nguo. 
11. Miaka mitano mtoto anaweza kutii amri.” 


Katika miaka mitano ya kwanza mtoto huhitaji malisho 
mazuri na ni wakati huu ambapo ubongo wake hukua upesi. 
Vilevile ni kwa wakati huu; ambapo watoto wengi hufa kwa 
magonjwa mengi yanayoweza kuzuiliwa. Hapa Tanzania kati 
ya watoto, 100 wanaozaliwa, ni watoto, 79, tu ambao huishi 
mpaka kufikia umri wa miaka mitano.!? Sababu yake hasa ni 
kwamba watoto wengi hufa kwa magonjwa yanayotokana na 
utapiamlo. Kwa hiyo ni jambo muhimu katika utunzaji wa 
watoto wadogo, kuhimiza mama kupeleka watoto wao katika 
kliniki za MCH ili wapewe sindano za kuzuia magonjwa na 
kufundishwa juu ya ulishaji bora wa watoto. 

Kuna mambo. mengi ambayo yanaweza kutatanisha 
wazazi wakidhani ni magonjwa, na hali sivyo... Mengi, ya 
mambo "hayo. yanazungumziwa katika kitabu. hiki, na 
tutayaona mbele. Hapa tuzungumzie baadhi tu. 

Kigugumizi: Kati, ya miaka miwili na mitatu mtoto anaweza 
akawa na kigugumizi kwa muda na dawa yake si kumkemea 
ila ni kujaribu, kumsaidia. 

Hasira: Kati. ya. miaka miwili na mitatu mtoto anaweza 
kupatwa na hasira mara kwa mara, vilevile kikiri hii ni kwa 
muda tu. 

Kuota meno: Mtoto anaweza kuzaliwa na jino au kuota jino la 
kwanza baada ya mwaka mmoja. Hii lazima ichukuliwe kama 
jambo la kawaida. 

Kukojok na kunya kitandani: Mtoto anapokojoa kitandani baada 
ya miaka miwili isionekane. kama jambo la ajabu. Hivyo 
asikemewe ila apewe msaada ili aache, mama lazima amuone 
daktari ili aelekezwe jinsi ya kumsaidia mtoto wake. 

Ajali nyumbani: Ni lazima' watoto! waangaliwe nyumbani 
wasipatwe. na ajali zinazozuilika. 

Kukataa kula: Mtoto, wa, umri, kama miaka. miwili. akiwa 
anakula kidogo au akikataa kula, usimshurutishe kula. 


13 








Lazima ikumbukwe kuwa watoto wote hawana tabia 
sawa. Wengine ni wagumu kuwalea, wengine sivigumu sana. 
Kat ya miaka mitatu na mitano watoto wa kike wanajisikia 
kuwa na mapendo kwa wanaume na wa kiume kwa 
wanawake. Watoto wa kike hutaka kufanana na mama zao na 
wa kiume hutaka kufanana na baba zao. Ni wakati huu 
watolo huonyesha kuwapenda sana watu walio karibu nao. 
Wakati huu watoto huwa wadadisi na waulizaji wa maswali 
mara kwa mara na hupenda kushika shika sehemu zao za siri. 
Mtoto akifanya jambo ambalo halitakiwi, akigombezwa au 
kukemewa huwa haisaidii, badala yake, mtoto apewe moyo na 
kusifiwa wakati akiweza kuepa hilo jambo. Kwa njia hii 
utaweza kumsaidia. 

Tangu miaka sita hadi miaka kumi ni kipindi ambacho 
watoto huwa wamekua kiasi na kuanza kujitegemea. Ni 
wakati ambao hupenda waachwe huru na wazazi wao. 
Hujaribu kuonyesha uhodari wao katika kutimiza shughuli 
wanazukabidhiwa na kuonyesha kuwa wanaweza kuaminiwa. 
Hupendelea kutembea, kucheza, kuzungumza na kadhalika 
katika vikundi. Baadhi ya watoto huonyesha dalili za kuiba 
vitu vidogovidogo nyumbani na wengine hupenda kusoma 
vitabu au magazeti yenye picha au habari za matusi. Ni 
wajibu wa wazazi kuangalia watoto wanaoonyesha kuwa na 
dalili za tabia mbaya ili wawasahihishe ipasavyo. Ni lazima 
wahakikishe watoto wao wanakwenda shule kila siku na 
wanaendelea vyema na masomo yao. Huu ni wakati wa 
maana, wazazi wakilegea katika kuangalia mienendo ya 
watoto wao vizuri, huenda wakapotoka kabisa. 


Mabadiliko ya Mwili Kutoka Utotoni na 
Kuelekea Utu Uzima 
Miaka 2 Mpaka 15 


Mabadiliko kwa Watoto wa Kike 


Kitu cha kuelewa ni kwamba hakuna umri maalumu wa 
kutokea kwa mabadiliko haya, Watoto wengi wa kike huanza 


14 





mabadiliko (puberty) tokea mwaka wa kumi na kutoa damu ya 
mwezi wakiwa wa umri wa miaka kumi na miwili.!! Baadhi ya 
watoto wa kike huanza mabadiliko wakiwa na umri wa miaka 
minane tu. Wengine huchelewa kuanza mpaka mwaka wa 
kumi na mbili. Hata wapo wasichana ambao huanza 
mabadiliko wakiwa na umri wa miaka saba tu na wengine 
wakiwa na umri wa miaka kumi na minne. 

Kama msichana akianza mabadiliko mapema au 
kuchelewa isivyo kawaida siyo kwamba tezi (glands) zake 
hazifanyi kazi sawasawa. Ukweli ni kwamba wazazi 
waliochelewa kubadilika miili yao, miili ya watoto wao 
itachelewa kubadilika vilevile. 

Katika umri wa miaka kumi msichana huanza kuota 
maziwa. Baada ya maziwa kutokea, nywele huanza kuota 
kwenye sehemu za siri na baadaye kwenye makwapa. 
Msichana akiwa na umri wa miaka kumi na miwili hutoa 
damu ya kwanza, na mwili wa kike huwa na umbo la kike 
kamili. Kwa wakati huu uzito na urefu wake hukaribia 
kikomo, baada ya hapo vipimo hivyo huongezeka kidogo tu na 
kuacha kukua kabisa akiwa na umri wa miaka kumi na sita. 
Jambo lingine la kuzingatia ni kwamba msichana anaweza 
kutunga mimba baada ya kutoka damu ya kwanza. 


Mabadiliko kwa Watoto wa Kiume 


Watoto wa kiume huchelewa kuanza kubadilika miili yao 
miaka miwili zaidi kuliko wasichana. Kwanza huanza kuota 
nywele kwenye sehemu za siri, baadaye sehemu za siri huanza 
kuwa kubwa. Mwisho nywele huota kwapani na usoni. Wakali 
huu sauti zao hubadilika na miili yao hukua upesi mpaka 
kwenye umri wa miaka kumi na sita. Baada ya hapo hukua 
polepole sana na kuacha kukua kabisa mwaka wa kumi na 
nane. 

Wakati wa mabadiliko ya miili ya watoto wa kike na wa 
kiume, watoto huwa na matatizo ya kuelewa mabadiliko ya 
miili yao. Kwa hiyo ni jambo muhimu waelezwe shuleni 


15 





mambo yanayowatokea. Huu ndio wakati wazazi 
wanapopashwa kuwachukulia watoto wao kama watu wazima 
wala si'watoto wadogo tena: Watoto wa kike huwa na mahitaji 
ya kike kama nguo zinazovutia, marashi; na vitu' vinginevyo 
vinavyowapamba' kuwafanya kuonekana” kuwa wanawake. 
Mama' lazima ” wajue kuwa vitu wanavyohitaji wao ndio 
hivyohivyo” watoto” wao” wakubwa wa kike” wanavyohitaji. 
Wakati huu ni lazima' wasichana waelezwe kuwa wanaweza 
kutunga mimba kwa 'urahisi sana na washauriwe kujiangalia 
wasipate mimba ovyo. 


Kumlisha Mtoto 


Miezi sita; ya kwanza mtoto anyonye: maziwa yamama mara 
baada ya kuzaliwa >na ;kuendelea::-Ni::ibora:zaidi “mtoto 
akinyonyeshwa maziwa vya mama. "Faida zake? ni "kwamba 
maziwa ya mama yana joto linalotakiwa na ni'safi kabisa. 
Vilevile maziwa ya mama ni kwa ajili,ya mtoto wa'binadamu 
hali; maziwa vya ng'ombe nikwa rajilivya mdama.” Tatu 'ni 
kwamba "mama "huridhika akimnyonyesha imtoto wake mna 
mtoto huridhika:akinyonya maziwa va :mama yake. Isitoshe 
inajulikana, kuwa ugonjwa wa ngoziuitwao eczema na ugonjwa 
wa akili hushambulia zaidi watu ambao hawakunyonya 
maziwa ya mama zao.!? 


Kuna sababu ambazo huweza kusababisha mtoto 
asinyonye maziwa ya mama yake. Kama vile kichaa”au ugon- 
jwa" wa akili kwa ujumla, ugonjwa mbaya kama wa moyo na 
kadhalika, mtoto'aliye mbichi sana (premature child)'au mtoto 
ambaye 'ana' magonjwa fulani fulani “ambayo “ yanamzuia 
asinyonyeshwe; au mtoto;kufiwa na mama yake. Mama ambao 
huacha kuwanyonyesha maziwa watoto wao na badala” yake 
huwapa watoto” wao maziwa ya makopo kwa "chupa “bila 
sababu za kutosha wanawaletea bure madhara watoto wao. 
Kuwapa "watoto “maziwa' ya' makopo husababisha” watoto 
kuharisha na kuwa na magonjwa yanayotokana.na utapiamlo. 


16 








Kielelezo Na. 3: Mama anayenyonyesha. 


Mama. wengine, ambao kipato, chao, ni ..duni, -hasa mama 
waishio vijijini. hupata, matatizo. ya kifedha, ambayo 
yangeepukwa, kama, mtoto. angenyonyeshwa. kwa, maziwa . ya 
mama yake. 


17 








GHARAMA YA KULISHA MTOTO KWA MAZIWA YA 
KOPO! 


Jetwali Na. 4 


Aina ya Maziwa Kopo la Nusu kilo 


Lactogen 
Nan 
Similac 
S.M.A. 
Oster Milk. 
Mamalac 





"Bei hizi ni za mwaka 1975 


Kufuatana na bei za hapo juu, bei ya kopo la kilo moja, 
maziwa aina ya NAN, ni 35/80. Mtoto wa miezi miwili hadi 
mitatu anatumia kama kilo nne za maziwa ya NAN. Kwa 
hiyo shilingi 145/- zitatumika kila mwezi kwa kununua 
maziwa hayo. Shilingi 145/- ni kama asilimia thelathini ya 
mshahara wa muuguzi, na asilimia thelathini na sita ya 
mshahara wa mfanyakazi wa kima cha chini. Mama wengi 
vijijini huwalisha watoto wao kama kilo moja tu ya maziwa 
'aina ya NAN badala ya kilo nne. Hivyo maziwa anayopewa 
mtoto ni majimaji tu, jambo ambalo linamfanya mtoto 
kupata ugonjwa wa kuharisha. Kwa kuwa vifaa 
vinavyotumiwa kutengenezea na kumpa mtoto maziwa ya 
kopo ni vichafu, mtoto anapatwa na ugonjwa wa kuharisha 
na kutapika mara kwa mara. Lazima kuzingatia kuwa ni 
lazima mama wajaribu kwa njia zote kuepukana na kuwapa 
watoto wao maziwa ya kopo kwa chupa. ikiwa ni lazima sana 
kumpa mtoto maziwa ya kopo, basi maziwa yatolewa kwa 
mtoto kwa kutumia kikombe na kijiko. Hii ni muhimu sana. 


18 








Mtoto aanze kupewa uji akiwa na umri wa miezi mitatu 
au minne. Hata hivyo lazima aendelee kunyonyeshwa ziwa la 
mama. Ikiwa kwa bahati mbaya italazimu mtoto kupewa 
maziwa ya kopo, usafi lazima uzingatiwe na mtoto alishwe 
kwa kijiko na kikombe wala si kwa chupa. 

Wakati mtoto akiwa na umri wa miezi sila, pamoja na 
kunyonyeshwa maziwa, apewe uji mwingi mara tatu kwa siku. 
Wakati wa kumlisha mtoto uji, anza na uji halafu malizia na 
maziwa. Mtoto akisha zoea chakula cha uji, anza na maziwa 
na uishie na uji. Mtoto anyonyeshwe ziwa mpaka awe na miezi 
kumi na minane au miaka miwili au zaidi iwezekanavyo, 
Asiachishwe ziwa kwa ghafla ila polepole." 


Baada ya miezi sita mtoto anaweza kuzoezwa kula 
chakula cha watu wazima mradi kimepondwapondwa vizuri 
na ni cha hali ambayo mtoto anaweza kula. Uji unaotumika 
kulikiza (weaning food) mtoto inategemea mloto huyo yuko 
wapi. Karibu mama wote hapa nchini wanatumia zaidi uji wa 
mahindi. Vyakula mbalimbali vinavyotumika kupikia uji hapa 
Tanzania ni kama ionyeshwavyo hapa chini. 


Jedwali Na. 5 


Ama ya Chakula Asilimia ya watumiaji 


Unga wa Mahindi 
Unga wa Muhogo 
Unga wa Mtama, Ulezi 
Vyakula Vinginevyo 
Ndg! 

Mchele 





19 








Jleleweke kuwa uji wa ulezi, mtama na uwele ndio mzuri 
kuliko uji wa vyakula vingine vilivyo tajwa hapo juu. Ikiwa ni 
desturi ya mahali unapoishi kutumia uji wa aina mojawapo ya 
vyakula vilivyotajwa hapo juu unashauriwa kumpa: mtoto 
wako uji huo mradi ukumbuke kuweka yai na sukari, au 
karanga, au maziwa, au unga wa dagaa na sukari. Pili, mafuta 
ya kupikia. Lakini kama umetia, karanga inatosha. Aidha 
itabidi umpe mtoto papai, ndizi mbivu, chungwa, mboga za 
mchicha, kisamvu au maboga vilivyotwangwa kabla ya 
kuchemshwa. Mtoto apewe vyakula hivi vya mboga na 
matunda kama mara moja kwa siku. Kama hakuna chungwa, 
tia maji ya limao katika uji wa mtoto. 

Badala ya yai au karanga mtoto anaweza kupewa uji wa 
kunde au maharagwe. Ikiwezekana, kunde zilizopond- 
wapondwa zinaweza kuchanganywa kwenye uji wa mahindi, 
muhogo na kadhalika. Wale wanaojiweza waendelee na uji 
wa Cerelac badala ya uji wa vyakula mbalimbali vilivyotajwa 
hapo juu. Ili mtoto awe na hali nzuri ya lishe si lazima apewe 
Cerelac au vyakula vingine vya makopo kama Fares. 


20 





SURA YA TATU 
Dawa Zinavyoathiri Watoto 


Mahitaji ya Madawa kwa Magonjwa 


Mujawapo ya matatizo makubwa katika kufundisha watu juu 
ya kuuguza wagonjwa ni kueleza matumizi bora ya madawa. 
Madawa mengi ya kisasa yanaokua maisha. Lakini ikum- 
bukwe kuwa magonjwa mengi hayahitaji dawa. Chakula 
kizuri, maji ya kunywa, kupumzika, hivi vyote vinasaidia 
kuponyesha magonjwa. Mwili wenyewe una silaha maalumu 
ya kupigana na magonjwa mbalimbali bila msaada wa dawa 
yoyole. 

Watu wengi wanaweza kwenda kumuomba daktari dawa 
kwa ajili ya waloto wao wakati dawa hizo hazihitajiki. 
Daktari anaweza kushawishika kuwapatia dawa hizo ali 
kuwaridhisha, lakini akifanya hivyo na watoto wao wakapona, 
waiafikiri kuwa dakiari na dawa alizowapa zimewaponyesha 
watulo wao, Kumbe ni miili ya watolo yenyewe iliyopambana 
na magonjwa mpaka wakapona wala siyo dawa walizopewa. 
Badala ya daktari kuwafundisha watu kuiegemca madawa 
ambayo hayahitaji lazima atumie wakati ule kueleza kwa nini 
madawa haya hayahitajiki., Vilevile waambiwe wanachuweza 
kufanya ili waweze kupona kulokana na magunjwa 
mbalimbali. Kufanya hivy. kunawasaidia kujikinga kutokana 
na madawa kwa kuwa hakuna dawa ambayo haina madhara 
fulani wakati inapotumiwa. Mara nyingi madawa 
yanatumiwa kwa wingi mno na madakiari na walu wa 
kawaida. Hili ni jambo la kusikitisha, 


21 








Itakumbukwa kuwa matumizi mabaya ya madawa ni 
ufujaji mali na hufanya watu wategemee kitu wasichokihitaji 
na mara nyingi hawawezi kukinunua. Pili ni kwamba kila 
dawa ina madhara ya aina yake ikitumiwa na kuwa wakati 
mwingine nafasi kuwa dawa isiyohitajika ikitumia ikamletea 
ugonjwa mtumiaji. Dawa zingine zenye nguvu zikitumiwa 
mara nyingi mno kwa matatizo madogomadogo hupoteza 
nguvu ya kupambana na magonjwa makali na ya hatari 
katika mwili wa mtumiaji. Kwa mfano kuna mtindo wa 
madaktari kuwaandikia wagonjwa dawa kama vile ampicillin 
kwa magonjwa madogo sana. Vilevile kuna watu ambao 
hutaka madaktari wawaandikie dawa ya ampicillin au 
tetracycline kwa magonjwa madogomadogo. Hii ni hatari sana 
mtu akitumia dawa hizo ovyoovyo kama watoto watumiavyo 
peremende akipatwa na magonjwa ya hatari kama vile ugon- 
jwa wa uti wa mgongo (meningitis) au kipindupindu (cholera), 
dawa hizo zikitumika huwa hazifai tena na maisha yake 
huenda yakapotea. Baadhi ya dawa zipatikanazo madukani 
zinafaa sana, nyingine hazifai kabisa. Ndiyo maana ushauri 
wa daktari unahitajika kabla ya kutumia dawa za dukani. 
Vilevile watu wanaweza kutumia dawa nzuri sana kwa 
kutumia kiasi kidogo sana au kikubwa sana. Tusizoee 
kutumia dawa ovyoovyo kama mayai au peramenmie, ni hatari 


kwa maisha yetu. | j 
Ukitaka kutumia dawa kwa ajili ya wagonjwa lazima 


uzingatie mambo kadha. “Kwanza tumia dawa kama ni 
lazima kwa mfano kutumia (chbroguine) ukiwa na homa kali 
na ya ghafula. Pili ni lazima kujua kiasi cha dawa 
kinachopaswa kutmika Uwe na hakika na tahadhari zake 
kama inavyoagizwa. Kwa mfano kuna dawa zinazotumiwa 
kabla ya chakula au baada ya chakula. Kuna dawa nyingine 
ni lazima utumie kwa maji mengi na kadhalika. Ikiwa dawa 
unayotumia haikusaidii au kama inakupa matatizo, kama 
vile dawa ya (chloroguine) ikikupa kuwashwawashwa sana 
mwili acha kuitumia. Ukiwa na wasiwasi kuhusu ugonjwa au 
matumizi ya dawa, unashauriwa kumuona daktari, au 
msaidizi wake. 


22 





Kiasi cha Dawa cha Kutoa kwa Mgonjwa 


Madaktari na waganga hukisia kiasi cha dawa cha kumpa 
mgonjwa kwa kulingana na uzito wake. Kwa kuwa watoto 
wana uzito tofauti, ni lazima kujua uzito wa watoto 
wanapofikia umri mbalimbali hasa kabla ya kwenda shule, 
yaani miaka saba ya kwanza. Mwongozo ufuatao unasaidia 
kukisia uzito wa karibu wa mtoto katika umri mbalimbali, 
zikitumika namba ambazo zinagawanyika kwa saba.'? 


Jedwali Na. 6 


Uzito kwa Ratili Uzito kwa 
(unaogawanyika Kilo 
kwa saba) 


Miezi 6 
Mwaka Mmoja 
Miaka Miwili 
Miaka Minne 
Miaka Mitano 
Miaka Saba 





Ukichunguza jedwali hii hapo juu utagundua kuwa umri 
wa miaka mitatu umerukwa, miaka sita vilevile, lakini 
unaweza kukisia kuwa uzito katika miaka mitatu ni wastani 
kati ya ratili ishirini na nane na thelathini na tano, yaani 
kama ratili thelathini na mbili hivi. Dawa nyingi zina- 
zonunuliwa dukani zimeandikwa zitumike kiasi gani kwa ki- 
la ratili au kilo ya mtoto kwa saa ishirini na nne. Kwa hiyo 
ukiweza kukisia uzito wa mtoto unaweza kujua kiasi gani 


23 








utampa kwa siku nzima na ugawanye kiasi hicho mara mbili, 
tatu au nne ikitegemea maandishi yanahitaji mtoto apewe 
dawa "mara 'ngapi” kwa siku. Kwa mfano, kama dawa; ya 
chloroguine/ vidonge avi maji inahitaji kutolewa kwa kiasi cha 
miligramu kumi kwa kilo moja kwa siku moja na inatolewa 
mara mbili”kwa/ siku; Kwa hiyo mtoto wa mwaka mmoja 
atahitaji 9.6 £'10 miligramu, 2u'100 miligramu kwa siku moja. 
Kwa kuwa huyu mtoto'itabidi”rapewe hiyo dawa mara mbili, 
miligramu 100 itagawanywa" mara mbili kwa' siku yaani 
asubuhi mtoto atapewa miligramu 50 na jioni miligramu 50. 
Kidonge kimoja cha chloroguine anachopewa mtu mzima kina 
miligramu 200. Kwa hiyo huyo mtoto wa mwaka mmoja 
atapewa robo kidonge asubuhi na robo kidonge jioni, Kiasi 
hiki cha chloroguine cha kutibu homa ya mbu kinaweza 
kutumika tangu umri wa miezi sita hadi umri wa miezi kumi 
na tano bila matatizo. 

Namna nyingine ya kukisia kiasi cha dawa cha kumpa 
mtoto ni kwa njia ya kujua kiasi gani cha dawa anachoweza 
kupewa mtoto kwa kutumia asilimia ya kiasi cha dawa ya mtu 
mzima:!$ Hii inaonyeshwa katika jedwali Na. 7. 


Jedwali Na. 7 


Asilimia ya dawa ya 
mtu mzima 


Mtu mzima 
Miaka 12 
Miaka 7 


Miaka 3 
Mwaka 1 
Miezi 4 
Miezi 2 
Wiki 2 








Miongozo hii "si kamilifu lakini inasaidia tusifanye 
makosa makubwa. Hata ikilinganishwa kiasi cha dawa am- 
bacho mtoto atahitaji kama chloroguine itakuta kwamba 
kutumia njia ya kwanza mtoto wa mwaka mmoja atahitaji 
miligramu 100 kwa siku, kwa njia ya pili atahitaji miligramu 
120 mpaka miligramu 150 kwa siku, kama uzito wa wastani 
wa mtu mzima unachukuliwa kama kilo hamsini hadi sitini. 


Dawa za Kujihadhari Nazo Wakati wa Mimba 


Dawa zifuatazo zikitumiwa na mama mwenye mimba, huweza 
kumfikia mtoto kwenye kizazi ingawa lengo huwa ni kumtibu 
mama, Bila kudhamiria dawa hizi humfikia mtoto ambaye 
hazihitaji na mara nyingi dawa hizi huleta madhara kwa 
mtoto. Kwa hiyo tazima mama wajue kuwa waganga wengine 
huenda hawajui habari hizi. Ni lazima wafahamu mambo 
hayo ili walinde afya za watoto wao wakati wakiwa bado 
katuka kizazi kabla ya kuzaliwa. 

Teracyclime ni dawa ambayo ikimfikia mtoto kabla ya 
kuzaliwa inafanya mifupa yake kutokua vizuri na huharibu 
meno yake. Yaani ni lazima dawa hii isitumike kwa mtoto 
mpaka amepita umri wa miaka mitano. 

Chloramphenicol ni dawa ambayo akipewa mama kabla ya 
kuzaa, na kama mtoto huyo amezaliwa kabla ya siku zake 
kutimia, anaweza kuharisha vibaya sana na hata kufa 
Suiphonamides akipewa mama dawa hii siku chache kabla ya 
kuzaa, mtoto huwa na rangi ya njano sana na huugua ugonjwa 
wa Kemicterus. Mtoto wa namna hii akipona; maendeleo ya 
mwili na akili vyake hurudi nyuma sana na hupatwa na 
ulemavu na mwili cerebral palsy. 

Wovobiocin ni dawa yenye madhara kama Suplhonamides, Strep 
fomycim Kanamycin na Neomycin Mama mwenye mimba 
akipewa dawa hizi kwa wingi zinaweza kumfanya mtoto awe 
kiziwi maisha yake yote. 

Bactrim au Septrin au Cotrimorazole Dawa hizi zinaweza kum- 
fanya mtoto azaliwe na hitilafu mwilini au kuwa na vilema. 


25 





Antiihyroid Agents Dawa za tezi ya shingo: Hizi dawa, yaani 
Thivuracil, Carbimazole, Neo-Mercazole, iodides radio-acHVE iodine 
ufanya tezi ya shingo ya mtoto kuwa kubwa sana (goitre). 

Dawa za Ugonjwa wa Kisukari: Mama anayeugua ugonjwa 
wa kisukari (diabetes mellitus) anayetumia Chlorpropamide na 
Talbutamide anapaswa kuziacha siku kumi kabla ya kuzaa na 
lazima atumie insulin kwa wakati huo, la sivyo mtoto 
atazaliwa akiwa hana sukari mwilini na atakuwa hana 
fahamu na hata anaweza kufa au kupatwa na upotevu wa 
akili (menta! retardation), 

Progestational Agenis: Dawa za kuzuia kutoa mimba kama 
vile ethisterone na nor-ethisterone au dawa za kuzuia kupata 
mimba (fhe pill) zikitumiwa na mama katika miezi mitatu ya 
kwanza baada ya kutunga mimba, mtoto wa kike huzaliwa 
sehemu zake za siri zikiwa kama za mtoto WA kiume. 

Morphine, Pethidine: Dawa hizi zinatumika wakati wa 
uchungu wa kuzaa lakini zikitolewa saa moja au muda 
mchache kabla ya kuzaliwa mtoto huzaliwa akiwa teketeke na 
kutoweza kupumua vizuri, 

Mama wanaovuta bangi wakati wana mimba, bangi hiyo 
huwafikia watoto katika kizazi, na wanapozaliwa wakikosa 
bangi, watoto hao huugua sana na hata kufa.” 

Dawa zilizotajwa hapo juu ni baadhi tu ya dawa ambazo 
mama akizitumia humfikia mtoto kwenye kizazi. Hata hivyo 
dawa nyingine zikiliwa wakati wa mimba huwa hazimfikii 
mtoto au zikimfikia huwa hazileti madhara kwa mtoto. 

Zipo dawa ambazo mama anayenyonyesha lazima aepe 
kuzitumia kwa sababu dawa hizo huweza kuingia kwenye 
maziwa na kumdhuru mtoto. Kwa mfano mama anayetaka 
kuharisha akitumia dawa jitwayo cascaraA sagrada dawa hii 
huingia kwenye maziwa anyonyayo mtoto na humfanya 
aharishe baadaye. 

Dawa zifuatazo huingia kwenye maziwa ya mama 
akizitumia na zinaweza kumdhuru mtoto mchanga: Chloram- 
phenicol, Penicilin, Warfarin, Streptomycin; Sulphonamides na 
Tetracycline. Lazima mama wajihadhari na dawa 


wanazotumia wakati wa mimba na wakati wa kunyonyesha. 
26 








SURA YA NNE 
Magonjwa Yanayoua Watoto 
Vijijini 


Siku moja nilimwona mtoto mmoja aitwaye Juma 
alipoletwa kliniki ya mama na watoto ya Muhimbili. Hii ni 
kliniki ya kuhusu huduma na utafiti wa matatizo ya mama 
waliozaa watoto wenye uzito chini ya kilo mbili u nusu. 
Madakitari wa watoto wakishirikiana na madakitari wa 
mama wazazi kutoa huduma katika kliniki hiyo kila Ijumaa 
asubuhi. 

Juma nilimuona mara ya kwanza akiwa katika wodi 36 
mwezi Agosti 1977 hapo Muhimbili. Mama yake Hadija Ali ni 
mwenye umri wa miaka ishirini na nane. Tangu aolewe 
alikuwa na miaka tisa wakati nilipokutana na Juma. Mimba 
ya Juma ilikuwa mimba ya saba na alichelewa kwenda 
hospitali kuzaa kutokana na ukosefu wa usafiri. Alikuwa na 
watoto wanne walio hai, wawili walikufa wakiwa wachanga 
kutokana na ugonjwa wa kuharisha. Juma alikuwa ni mtoto 
wa saba na alizaliwa nyumbani na kwa shida sana. Baada ya 
kuzaliwa alipelekwa wodi ya 36 ya Shirika la Afya Muhimbili 
ili kutibiwa. Matatizo ya mtoto ilikuwa ni kwamba baada ya 
kuzaliwa hakulia na kupumua iridhishavyo. 

Mama yake ana urefu wa futi nne na inchi sita. Kwa 
wastani, mama huyu ni mfupi sana. Ijapokuwa Juma alikaa 
tumboni kwa mama muda wa miezi tisa alikuwa na uzito wa 
kilo 2.2 tu. 

Mama wa Juma ni Mzaramo mkazi wa kijiji cha Kisiju 
kilomita tisini na sita toka Dar es Salaam. Nyumba yao iko 


27 





kando ya barabara jendayo Kilwa. Alihudhuria kliniki na 
kupimwa mimba mara mbili tu na hakupewa sindano ya 
kuzuia pepopunda. 

Baada ya siku mbili hospitali, Juma alikuwa na hali nzuri 
na baada ya kupata sindano ya, BCG, ambayo ni sindano ya 
kuzuia kifua kikuu, aliruhusiwa kwenda nyumbani. Juma na 
mama yake walikwenda ,kukaa Magomeni Mapipa, Dar es 
Salaam kwa jamaa zao. Wakati Juma akiwana umri wa siku 
tisa aliletwa tena hospitali wodi. 17 kwa ugonjwa wa 
Pepopunda. Ugonjwa huu ni mbaya sana. 

Tangu Januari mpaka Desemba 1977 tulitibu wagonjwa 
wa. aina hii mara 139,na asilimia, arobaini na tano walikufa. 
Bahati nzuri. Juma alipona.na tukamweleza mama yake awe 
anamleta kila mwezi kwenye kliniki yetu ya afya ya mama na 
watoto yakutoa huduma na utafiti. Juma akiwa na umri wa 
miezi miwili alipewa dawa za “DPT./, ndui ( smallpor).na ugon- 
jwa wa,kupooza (polio). Dawa ya DPT ni dawa ya kuzuia ugon- 
jwa wa Diphtheria, kifaduro na pepopunda. Hizi ni dawa za 
kuzuia magonjwa. Mama aliambiwa kumpa mtoto chloroguine 
mara. moja kwa wiki ,ili kuzuia homa, ya mbu, . vilevile 
alishauriwa atumie dawa za kuzuia uzazi kwa muda. Uzito wa 
mtoto, wakati, huu ulikuwa kilo tatu. 

Juma alipokuwa na umri wa, miezi mitatu alipewa dawa 
za DPT, dawa, ya Polio kwa mara, ya pili. 

Juma akiwa na umri wa miezi minne alipatwa magonjwa 
ya mafua, kukohoa ..na mbavu kubana (bronchopneumonia ). 
Baada ya matibabu, ya wiki moja. hospitali alipona,.na 
akapewa dawa za “DPT'" na Poliokwa mara ya tatu. Kwa mara 
ya, kwanza Juma, alimchekea mama yake. Aliporudishwa 
kliniki akiwa na umri wa miezi mitano, alikuwa na boma kali 
sana, alilazwa hospitalini. Baadaye alipatwa surua kali sana 
na baadaye miguu yake ilianza kuvimba na uzito wake ukawa 
kilo tatu tu. Kwa hiyo surua ilimfanya kuwa na ugonjwa wa 
unyafuzi (kwashiorkor) unaotokana na utapiamlo. Juma na 
mama yake walikaa sana hospitalini na muda mwingi alikuwa 
katika nyumba wanazokaa mama wanaofundishwa “juu. ya, 


28 








chakula bora (Nutrition Rehabilitation Unit), Mtoto alipotimiza 
miezi sita akiwa na kilo tano walipewa ruhusa kurudi nyum- 
bani. Juma alikuwa ni mmojawapo wa watoto wachache sana 
wanaougua ugonjwa wa surua kabla ya kufikia umri wa miezi 
sita. Juma kama hangeugua surua angelipata sindano ya 
kuzuia surua akiwa na umri wa miezi sita, 

Alipofikia umri wa miezi saba aliharisha na kutapika 
sana, baada ya mama yake kumpa maziwa ya chupa, kinyume 
cha mafunzo aliyopewa hospitalini, Hadija alipatwa na hofu 
baada ya mtoto wake kuugua sana. Jamaa zake walimwambia 
maziwa ya matiti yake ni mabovu, kwamba vifo vya watoto 
wake wawili vilitokana na maziwa yake. Juma alichelewa 
kujikalisha mwenyewe na alipatwa na homa ya mbu kwa 
sababu mama yake alisahau kumpa chloroguine kwa majuma 
mawili mfululizo. Akiwa na miezi tisa alionekana kukosa 
damu na hata ikabidi apewe damu. Hii ilitokana na kuzaliwa 
akiwa na uzito mdogo. Akiwa na umri wa miezi kumi na 
mmoja alianza kutambaa na akanywa mafuta ya taa. 
Alipelekwa hospitali kwa matibabu na akaruhusiwa kwenda 
nyumbani baada ya siku mbili. 

Nilipomuona tena akiwa na umri wa miezi kumi na 
mitatu, alikuwa bado hajatembea lakini uzito wake ulikuwa 
kilo tisa uzito ambao unaoridhisha kiasi katika umri huo. 
Nilimshauri mama awe anampeleka katika kliniki ya afya ya 
mama na watoto iliyo karibu na nyumbani kwake. 

Juma ni mfano wa watoto wengi wanaozaliwa vijijini 
kwetu Tanzania. 

Kuna mambo kumi tunayoweza kujifunza kutokana na 
hadithi ya Juma na mama yake. Kwanza ni kwamba katika 
mwaka wa kwanza Juma alipaiwa na magonjwa ya kawaida 
kumi yanayotokea kwa watoto wachanga. Alipatwa na ugun- 
jwa wa surua, kuharisha, kukohoa, homa ya mbu, upungufu 
wa damu, unyafuzi, (ambayo ni aina mojawapo inayotokana HA 
utapiamlo), ajali, Pepouopunda, taabu ya kupumua wakati wa 
kuzaliwa na uzito mpungufu wakati wa kuzaliwa. Magonjwa 
haya ndiyo yanayowapata watoto mara nyingi na 


29 





yanasababisha vifo vingi. 

Jambo la pili ni kwamba maendeleo ya Juma hayakuwa 
ya “kuridhisha. Alianza kumchekea mama yake, kuketi 
mwenyewe na kutembea akiwa amechelewa. Matokeo yake ni 
kwamba ubongo wake uliharibika kidogo kutokana na 
matatizo ya kutopumua vizuri baada ya kuzaliwa. Ugonjwa 
wa utapiamlo vilevile unaharibu ubongo, 

Jambo la tatu ni kwamba Hadija alipata mimba saba 
katika muda wa miaka tisa. Hii hufanya mama adhoofike, 
kuzaa watoto waliodhoofika na wenye uzito mdogo kama 
alivyokuwa Juma. Kwa kawaida watoto waliokaa kwenye 
kizazi miezi lisa huzaliwa na uzito wa kilo tatu hadi nne. 

Hadija alikuwa na umbo dogo kutokana na malisho ya 
hafifu wakati wa udogo wake. Hii ilifanya Juma azaliwe kwa 
taabu na awe na uzito mdogo. Kwa hiyo ugonjwa wa 
utapiamlo kwa watoto wa kike unahatarisha uzazi wa watoto 
wao baadaye. 

La tano ni kutopata sindano ya kuzuia pepopunda katika 
kliniki ya kupimia mimba. Jambo la sita ni kuwa na watoto 
wengi wachanga. Hadija alikuwa na watoto watatu chini ya 
umri wa miaka mitano. Kwa hiyo ilikuwa vigumu kwake 
kuweza kuzuia ajali za watoto, kama vile mtoto kunywa 
mafuta ya taa. 

Saba ni utumiaji wa maziwa ya kopo. Maziwa ya kopo 
husababisha kuharisha na fedha nyingi hutumika ambazo 
zingetumiwa kwa shughuli nyingine. Jambo la nane ni mtoto 
kuzaliwa akiwa na uzito mdogo. Uzito mdogo unaambatana 
na maradhi na upungufu wa akili. Tisa ni umuhimu wa kuzuia 
magonjwa yanayoambukiza kwa wingi kama vile surua. Kama 
asilimia sabini na tano ya watoto chini ya miaka mitano 
walikwisha pata sindano ya kuzuia surua, huenda Juma 
hangepata surua. Hapa Tanzania watoto 30,000 hufa kila 
mwaka kwa ugonjwa wa surua. 

Mwisho ni funzo kubwa tunalipata, kwamba afya bora 
huanzia; tumboni mwa mama. Kwa hiyo malisho bora kwa 
mama, uzuiaji wa magonjwa na kupimwa mimba, na uzazi wa 


30 








majira ni vitu vya kuzingatia. Haya yote yanahakikisha kuwa 
mtoto anazaliwa na uzito wa kuridhisha na afya njema. Mama 
muhudhurie kliniki za afya ya mama na watoto mara nyingi ili 
kuhakikisha kuwa afya zenu na za watoto ni nzuri. Kliniki hizi 
zinasaidia kuhakikisha kuwa watoto wenu watabaki hai hata kama 
wana bahati mbaya ya kuugua mara nyingi kama ilivyomtokea mtoto 
Juma. Watoto 120,000 wanaokufa Tanzania kila mwaka wanafanya 
taifa kupoteza kiasi cha 240,000,000/ fedha ambazo nt asilimia 4 ya 
fedha ya matumizi ya maendeleo iliyotengwa na Serikali mwaka 
1976.18 

Kwa maoni yangu, yapo magonjwa kama kunii 'ambayo 
hutokea katika jumuiya na yanatibika katika mahospitali am- 
bayo yanayostahili kufahamika. Mengi ya magonjwa hayo am- 
bayo huwapata watoto yangeweza kutibiwa na wazazi 
wenyewe nyumbani. Na yale magonjwa ambayo hutokea kwa 
ukali sana na hupaswa yapelekwe hospitali yangeweza 
kupewa huduma ya kwanza na wazazi huko nyumbani wakati 
wakijitayarisha kuwapeleka watoto wagonjwa hospitali. Jed- 
wali ifuatayo inaonyesha magonjwa kumi na moja ambayo 
huwapata watoto mara kwa mara katika nchi ya Tanzania. 

Hizi ni takwimu zilipatikana kutokana na utafiti 
uliofanyika katika mikoa minane kati ya 1975 na 1977. 


31 








Jedwali Na. 8 







Aina ya Idadi ya Asilimia 
Ugonjwa wagonjwa 




















Utapiamlo 2337 30.0 
Homa (hasa homa 
ya mbu) na dege 


dege 292 3.8 
Kikohozi cha 

muda mfupi 233 2.9 
Kukosa damu 163 2.1 
Kuumwa macho 128 1.6 
Upele 113 1.5 
Kuharisha na 

kuiapika 108 1.4 
Vidonda vya ngozi 66 0.8 
Surua 21 0.8 
Kuumwa masikio 17 0.2 
Ugonjwa wa ini 


na macho njano 16 0.2 


JUMLA 


Kufuatana na utafiti uliofanywa katika mkoa wa Dar es 
Salaam asilimia 25 ya watoto walikuwa na minyoo tumboni 
na asilimia 10 wakiwa na safura. Jedwali ifuatayo inaonyesha 
magonjwa yaliyotokea kwa ukali na wingi kama 
yalivyoonekana katika wadi za watoto za Shirika la Afya la 
Muhimbili mwaka 1977. 


32 











Jedwali Na. 9 




































Jina la Ugonjwa Idadi ya Asilimia 


Wagonjwa 





Kikohozi cha muda 


mfupi 
na ugonjwa wa 
mapafu 3979 23.8 
wa muda mfupi (am- 
bao si 
kifua kikuu) 
Kuharisha na 
kutapika 3127 18.7 
Surua 2068 12.4 
Watoto waliozaliwa 
wabichi 1024 6.1 
Homa ya mbu 894 5.3 
Upungufu wa damu 
na ugonjwa wa 739 44 
kurithi wa (Sickle 
Cell) 
Utapiamlo mkali 396 ZA 
Ajali: Unjwaji wa 
sumu 352 

(239-mafuta ya taa) 21 
Kifua kikuu 200 1.2 
Pepopunda (baada 
ya 
kuzaliwa) 139 0.8 
Magonjwa mengine 3814 22.8 


Jumla ya watoto 






waliolazwa hospitalini 16732 100 


33 





Kati ya watoto 16,732 waliolazwa katika wadi za Muhimbili 
nusu yao, yaani 8,366, walikuwa na ugonjwa wa utapiamlo wa 
ngazi. zote,, hali 396 walikuwa na ugonjwa wa utapiamlo 
unaochukua nafasi ya kwanza kwa wingi katika jamii na 
katika mahospitali. 

Hebu tuzungumzie matibabu na huduma ya kwanza kwa 
magonjwa kumi, ya yale yaliyoorodheshwa hapo, ili tuonyeshe 
jinsi watoto wakiugua wanaweza kutibiwa au kupewa huduma 
ya kwanza na wazazi wao nyumbani. 


Utapiamlo (Malnutrition) 


Ugonjwa na utapiamlo mkali, itabidi mtoto apelekwe 
hospitali, alazwe na kutibiwa huko. Kwa ugonjwa wa 
utapiamlo usio mkali, ingefaa mtoto apelekwe katika kliniki 
ya mama na watoto ili kupewa ushauri na mafunzo, Kwa 
ugonjwa huu inachukua muda kuonekana. Vilevile ni vigumu 
kumueleza mzazi jinsi atakavyoutibu nyumbani kwa kuwa 
sababu zilizomfanya mtoto apate ugonjwa wa utapiamlo 
hazijaondolewa. Dawa ya ugonjwa huu ni kumpa mtoto 
chakula bora chenye kalori, protini, vitamini na madini ya 
kutosha. Pili ni kuchunguza magonjwa ambayo yanaweza 
kusababisha ugonjwa huu kama kifua kikuu, minyoo ya tum- 
buni na kadhalika. Na mwisho ni kusawazisha au kuondoa 
sababu nyingine ambazo zimemfanya mtoto awe katika hali 
hiyo. 

Kuhusu chakula bora mtoto lazima apewe uji wa unga wa 
CSM mara nne kwa siku, au apikiwe uji wa mahindi ulio na 
karanga au na maziwa pamoja na mafuta. Uji wa mtama, 
uwele na ulezi ni bora zaidi. Vilevile apewe mboga za majani, 
papai, ndizi mbivu na chungwa. Hata hivyo itabidi mtoto 
apelekwe kliniki au hospitali kwa uchunguzi zaidi. 

Jambo lingine ambalo inabidi tuzungumzie hapa ni 
minyoo. Njia ya kuzuia minyoo ni kuwa na choo safi nyum- 
bani. Hapa tutazungumzia minyoo mikubwa (ascaris) na 
minyoo midogo (safura). 


34 





Minyoo Mikubwa (ascaris) 


Minyoo hii hupatikana kwa kula mavi yaliyo na mayai ya 
minyoo hii. Kwa hiyo umuhimu wa kunawa mikono na sabuni 
baada ya kutoka chooni. Mboga na chakula chochole 
kinacholiwa kibichi kama matunda lazima visafishwe vizuri 
kabla ya kuliwa kwa sababu inawezekana aliyevishika mikono 
yake ilibaki na kinyesi baada ya kutoka chooni. 

Minyoe hii huweza kutembea toka chooni na mnaonekana 
na macho. Tumia dawa ya piperazine antepar miligramu 120 
kwa kilo moja mara moja kwa siku. Toa hiyo dawa ifuatavyo; 
Miaka 8 hadi 12 tumia gramu 3, vidonge sita au vijiko sita vya 
chai. Miaka 3 hadi 7 tumia gramu 2, vidonge vinne au vijiko 
vinne vya chai, Miaka 1 hadi 3 tumia gramu 1'/>. vidonge 
vitatu au vijiko tatu vya chai. Watoto chini ya mwaka mmoja 
lumia vidonge 2 au vijiko 2 vya chai. 


Minyoo midogo (safura) 


Ugonjwa wa safura unapatikana kwa kukanyaga choo am- 
bachu kina viluwiluwi vilivyoanguliwa katika mayai ya vidudu 
vya safura. Matumizi ya choo nyumbani ni njia mojawapo ya 
kuzuia ugonjwa huu. Dawa ya Alropar hutumika kutibu safura 
na hata minyoo mikubwa ascaris, Watulo wenye safura, 
hukohoa na huwa weupe kwa sababu ya ukosefu wa damu. 
Kiasi cha akopar kinachotolewa kwa watoto wa umri zaidi ya 
miaka mitano wape paketi nzima ya gramu tano, Watoto wa 
umri chini ya miaka mitano wape nusu pakeli, yaani gramu 
mbili na nusu. 

Dawa ya T.C.E. ftetrachlorethylene) inafaa zaidi na si 
ghali, lakini inapatikana katika hospitali, na ingefaa itolewe 
na mganga. 


Homa ya Degedege 


Ugonjwa wa homa na homa kali husababishwa na mambo 
mengi, kama vile homa ya mbu, kuumwa sikio, pnemoHia na 


39 





kadhalika. Homa ya mbu ndiyo huleta homa kwa watoto 
kuliko magonjwa mengine hapa Tanzania. Watoto wengi 
wenye umri kati ya nusu mwaka na miaka mitatu hupatwa 
na homa na pengine hupatwa na degedege kama homa iko 
juu sana. Dalili ya degedege inayoletwa na homa ni homa 
kali, mtoto anatetemeka mwili mzima au anatetemeka 
katika sehemu moja ya kinywa chake na vidole vya mkono 
mmoja. Anaweza povu likamtoka mdomoni na akakojoa na 
halafu akasinzia kwa dakika chache. 

Mama huogopa sana mtoto akiwa na degedege, wengi 
huamini sana matibabu ya kienyeji kuliko matibabu ya 
hospitali. Lakini lazima jeleweke, tibu degedege au usiitibu, 
ukweli ni kwamba homa ikiteremka na degedege haitoki 
tena. Ugonjwa wa degedege unaweza kutokea bila homa. 
Katika makala hii ninazungumzia “degedege” inayofuatana 
na homa yoyote hasa homa ya mbu. Kama mtoto akipatwa 
na degedege bila homa, nenda ukamuone daktari. 

Kabla ya mtoto kupelekwa hospitali mama anaweza 
kumpa huduma ya kwanza. Kwanza ni kumkanda na maji 
baridi sana ili homa ishuke chini. Pili kumpa kidonge cha 
chloroguine kilichosagwa na kutiwa maji ya sukari. 


Kiasi cha Dawa ya Chloroguine ikiwa Mtoto ana Homa ya Mbu 


Umri (kwa Kiasi Muda wa kula 
miaka) dawa 

0 — Ya Robo kidonge mara 

moja kwa siku, Kwa siku 3 
ja — 2 Robo kidonge mara 

mbili kwa siku. Kwa siku 3 
2—5 Nusu kidonge mara 

mbili kwa siku. Kwa siku 3 
5; —10 Kidonge kimoja mara 

mbili kwa siku. Kwa siku 3 
10 — 15 Vidonge viwili mara 

mbili kwa siku. Kwa siku 3 


36 





Mama asijaribu kumshawishi daktari au mganga kumpiga 
mtoto sindano ya chloroguine bila sababu. Sindano ya 
chloroguine kama haikutolewa kwa makini na kiasi cha 
kawaida yake, inaua. upesi. Kama mtoto hatapiki ni heri 
apewe vidonge vya chloroguine kwani vinafanya kazi upesi 
kama sindano. Ikiwa mtoto anajikuna sana au analegea sana 
baada ya kupewa vidonge vya chloroguine, lazima apelekwe 
kwa daktari upesi, 

Mtoto apewe robo kidonge cha panado! (paracetamol) au 
kijiko cha chai cha calpo! syrup. Mtoto wa kati ya miezi sita na 
miaka miwili apewe nusu kidonge au vijiko viwili vya chai. 
Mtoto aliye na miaka miwili hadi mitano apewe kidonge cha 
panado!. Kama homa haishuki itabidi apelekwe hospitali. 
Ikiwa kila mara mtoto apatapo homa hupatwa na degedege, 
mara apatwapo homa kidogo mpe panadol au calpo! na 
kumkanda na maji ili kuzuia homa hiyo kusababisha 
degedege. Homa ya mbu inazuiwa kwa kula,.chiomguine mara 
moja kila juma. Chloroguine hupatikana Kliniki kwa hiyo 
wazazi hawana budi kuwapeleka watoto kliniki. Kiasi cha 
chloroguine cha mtoto kupewa kila wiki ni kama 
ilivyoonyeshwa hapo juu isipokuwa kiasi kilichotajwa 
kinatolewa mara moja kwa wiki. Kwa mfano kuzuia homa ya 
mbu, mtoto wa miaka mitatu, apewe nusu kidonge cha 
chloroguine kila juma. 


Kuharisha na kutapika 
Mtoto aonyeshapo dalili ya kuharisha na kutapika, huduma 
ya kwanza ya kumpa ni maji. Maji hayo yatengenezwe kama 
inavyoonyeshwa hapa chini. 


Kifaa Kiasi 


Chumvi yenye punje 

ndogo Nusu kijiko cha chai kimoja au 
kiasi cha chumvi kinachokaa 
kati ya ncha za vidole vitatu. 


37 


Sukari (asali-au glucose ni 

bora zaidi) Vijiko vikubwa viwili au sukari 
iliyojaa kidogo kwenye kiganja 
juu ya vidole vinne. 


Maji yaliyochemshwa Lita moja. 





Kielelezo -Na..4 (a): Mtoto mwenye ugonjwa wa Sickle Cell. 


38 








Mtoto apewe kiasi cha kikombe cha chai kwa kijiko, kila 
saa tatu apewe kabla ya kunyonya maziwa ya mama. Kila 
akitapika apewe maji hayo. Akizidi kutapika apelekwe 
hospitali haraka. Machungwa yakipatikana yakamuliwe maji 
yake na apewe kidogokidogo kila baada ya saa tatu. 
Panapopatikana madafu, maji yake ni bora zaidi kuliko maji 
ya chumvi na sukari. Dawa zinazotumika kwa kuharisha 
zisitumike kamwe mpaka kwa ushauri wa daktari. Kuharisha 
kunazuiwa kwa usafi wa mazingira, kuchemsha maji kabla ya 
kumnywesha, kutokula chakula kilicholala na kutomlisha 
mtoto maziwa kwa chupa. 


Surua. 


Huduma ya kwanza ya kumpatia mtoto wa surua ni kwanza 
kumkanda kwa maji baridi. Pili kumpa panadolau calpol kama 
ilivyotajwa hapo juu. Na mwisho ni kumpa maji ya chumvi na 
sukari au maji ya madafu kama anaharisha. Ugonjwa wa 
surua hauna dawa maalumu ya matibabu unazuilika kwa 
urahisi. Ugonjwa ukizidi kuwa mkali, mtoto apelekwe 
hospitali. 


Kukohoa 


Mtoto akipatwa na kikohozi kikali na homa lazima apelekwe 
kwa daktari, usijaribu kumtibu. Akiwa anakohoa sana usiku, 
lakini mchana ni mzima, jaribu dawa za kukohoa zinazouzwa 
madukani. Mara nyingi kukohoa huku ni jambo la kawaida. 
Mtoto kumpa dawa kali nyingi au kwenda kuwaona 
madaktari mbalimbali kunaweza kuleta madhara kwa mtoto. 
Mara nyingi kukodoa kwa namna hii hutoweka mtoto 
anavyoendelea kukua. Ikiwa mtoto anaongezeka uzito na 
anacheza, mchana, usiwe na wasiwasi wowote. Lakini mtoto 
akikohoa kwa muda mrefu na uzito ukasungua ghafula na 
akaonekana mdhaifu lazima apelekwe hospitali. 


39 





Ajali (inayozungumziwa hapa ni ajali ya sumu) 


Kwanza mafuta ya taa. Mtoto akinywa mafuta ya taa 
apelekwe hospitali haraka na pasiwepo kujaribu kumtapisha. 
Pili ni sumu ya dawa. Mtoto akila au kunywa sumu ya dawa, 
kama vile sumu ya kunyunyizia mimea au kama vidonge vya 
aspirini, phenobarbitone, largactil, digoin, vidonge vya kuzuia 
blood pressure, vidonge vya kuzuia uzazi na kadhalika huduma 
ya kwanza inayoweza kutolewa kwa mtoto ni kumtapisha. 
Anapotapika kichwa chake lazima kiwe chini kuliko sehemu 
zingine za mwili ili matapishi yasiende mapafuni. Baada ya 
kumtapisha apewe maziwa na apelekwe hospitali. Hii ni kama 
mtoto kala sumu hiyo kwa muda mfupi uliopita. Lakini kama 
amekula sumu au dawa kwa muda kitambo au kwa muda 
usiojulikana, lazima apelekwe hospitali mara moja. Ajali hizi 
zinazuiwa kwa kutoweka mafuta ya taa au dawa mahali am- 


bapo mtoto anaweza kuzifika kwa urahisi. 
Upele 


Ugonjwa wa upele unaambukizwa na mara nyingi watoto 
huambukizwa na mama. Ni lazima mtoto na mama au yaya 
anayekaa na mtoto watibiwe pamoja. Dawa inayotumika 
kutibu upele ni kujipaka mwili mzima isipokuwa uso, dawa ya 
Benzyl Benzoale. Mtoto apakwe kila siku jioni baada ya 


kukogeshwa, kwa muda wa siku tatu hadi tano. 


Upungufu wa Damu na Ugonjwa wa Damu wa Kurithi 
(Sickle Cell Disease) 


Ugonjwa wa kupungua damu unatokana na kukosa chuma au 
tolic acid katika chakula au vitamini, au upotezaji wa damu 
unaosababishwa na ugonjwa wa safura. Ili kuzuia ugonjwa 
huu, lazima kutumia kwa wingi chakula chenye chuma nyingi 
kama vile mayai, nyama, mchicha, majani ya kunde na 
kisamvu. Ndizi mbivu, mchicha na kunde vina folic acid ya 


40 


kutosha. Kama mtoto anaonyesha dalili za kuwa na safura 
apewe dawa kama ilivyokwisha elezwa. Kama anazidi 
kupungua damu apelekwe hospitali. 

Ugonjwa wa kurithi, yaani; Sickle Cell ni mbaya sana. 
Hurithiwa toka kwa baba na mama. Baada ya umri wa miezi 
minne mtoto huanza kuvimba miguu na mikono. Uvimbe huu 





Kielelezo Na. 4 (b): Mtoto mwenye ugonjwa wa sickle cell, anakuwa 
na kichwa kikubwa na meno kutoka.nje. 


41 








humuuma.sana, huwa na homa, macho yake huwa na rangi y£ 
njano na damu yake hupungua. Mtoto wa mwaka mmoja 
akipatwa na homa huonyesha dalili hizo. Kati ya mwaka 
mmoja na mitano mtoto huugua na hulazwa hospitali mara 
nyingi. Mara nyingine inampasa mtoto apewe damu. Ni 
wakati huu ambapo vifo vingi kwa watoto hutokea kutokana 
na ugonjwa huu. Miaka mitano ya kuendelea mtoto hapatwi 
na magonjwa mara kwa mara, lakini hupatwa maumivu ya 
tumbo na viungo na mara nyingi huchelewa kubalehe. Wazazi 
wa mtoto mwenye ugonjwa wa Sicle Cell wanashauriwa kum- 
peleka mtoto wao kwenye kliniki ya watoto na mama ili 
wapate dawa za kinga ya magonjwa na elimu ya afya na lishe. 
Pili, wahakikishe kuwa mtoto hafanyi michezo ya nguvu sana. 
Tatu, lazima apewe chakula bora hasa kile chenye protini ya 
kutosha. 

Mtoto apelekwe kwenye kliniki maalumu ya sickle cell am- 
bako atapatiwa dawa ya folic acid. Ale kidonge kimoja kila 
siku na atumie dawa ya chloroguine mara moja kwa juma ili 
kuzuia homa ya mbu. Mtoto akiwa na homa ya aina yoyote, 
asitibiwe wala kupewa huduma ya kwanza nyumbani, inafaa 
apelekwe kwa daktari haraka. Mtoto akipatwa na hema, 
anaweza kupata sickle cell crisis. Maana yake ni kwamba 
huugua ghafula na damu hupungua sana kwa ghafula na 
anaweza kufa kama hakupata matibabu upesi. Kwa hiyo, 
homa kwa mtoto wa wakati wowote ule ni alama ya hatari 
sana. Hivyo ni lazima mtoto apelekwe hospitali haraka akiwa 
na homa bila kujaribu matibabu ya aina yoyote nyumbani. 


Watoto wanazaliwa wabichi (prematures) 


Watoto: waliozaliwa kabla ya kukomaa huitaji malezi 
maalumu. Huhitaji kuweka joto la mwili wao sana, kupewa 
chakula cha kutosha, kupewa matunzo maalumu wasiam- 
bukizwe na magonjwa hasa kwa kupitia kitovuni na kupewa 
dawa yenye chuma mwaka wa kwanza wote. Inabidi mtoto 


42 


aliyezaliwa kabla ya kukomaa atibiwe hospitalini mpaka awe 
na uzito wa kilo 2.5. Ni hatari kujaribu kuwatibu nyumbani, 
watoto waliozaliwa kabla ya kukomaa, walio chini ya kilo 2.5 
kwa kuwa huweza kufa kwa urahisi sana. Inafaa kuwapaka 
mafuta watoto ambao wamezaliwa kabla ya kukomaa kwa 
sababu inasaidia kutopoteza joto la mwili. 





Kielelezo Na. 5: Mtoto aliyezaliwa amekomaa (fullterm baby). 


43 








wa mbichi (premature baby). 


6: Mtoto aliyezali 


Kielelezo Na. 


Vidonda vya Ngozi 


Vidonda vidogo vya juujuu vipakwe dawa ya gentian violet. 
Vilevile dawa hii inafaa kutumiwa kwa vidonda vya mdonioni” 


Vidonda vyenye usaha kwanza visafishwe kwa maji ya moto, 


44 








vikaushwe kwa methylated spirit ndipo vifungwe kwa dawa ya 
Eusol dressing. Vidonda vipya visafishwe kwa maji moto na 
vikaushwe kwa methylated spirit na kama ni vidogo itiwe iodine. 
Lakini kama ni vikubwa vifungwe kwa flavine dressing. Ikiwa 
kidonda ni kipya na ni kikubwa kiasi kwamba kinahitaji 
kushonwa, peleka hospitali. Inashauriwa kuwa wenye vidonda 
vya aina yoyote hasa miguuni, inafaa waende hospitali wapate 
sindano ya kuzuia mgonjwa wa pepopunda. 


49 





SURA YA TANO 


Tabia za Watoto Zisizo 
za Kawaida 


Mara nyingi wazazi huenda kuona madakitari wengi kwa 
ajili ya tabia ya watoto Wao ambayo huwaudhi sana. Mara 
nyingi mzazi hutembelea madakitari wengi kwa shida aina 
moja ili kwa kubahatisha hivyo anaweza kupata daktari wa 
kumpa dawa kali zaidi kuliko wengine kwa ajili ya watoto 
wao. Kumbe mambo mengine mzazi angeyafahamu 
hangehangaika kwenda kuona madakitari wengi. 

Hebu tone baadhi ya tabia hizo. Kwanza tabia ya watoto 
wachanga kukataa kula chakula. Mama mmoja alitaka 
nimuone mtoto wake mwenye umri wa miezi tisa ambaye 
hakupenda kutumia maziwa aliyopewa. Mtoto huyo alikuwa 
anatumia wakia kama tano au sita za maziwa ya chupa kwa 
mlo mmoja. Ghafula, alibadili akawa anatumia wakia mbili 
tu. Kwa muda wa majuma sita mama alijitahidi kumfanya 
atumie maziwa zaidi bila mafanikio. Katika jitihada hizo 
alikuwa akimpa mtolo chakula kwa nguvu na mtoto alikuwa 
akitapika chakula hicho na wakati wa mlo ilikuwa ni vita kati 
ya mama na mtoto, Mama aliisha waona madakitari watatu. 
Walimwandikia dawa mbalimbali za vitamini na za kumfanya 
mtoto awe na hamu ya chakula. Mama alisema kuwa hali ya 
mtoto ilipoendelea kuwa mbaya zaidi aliamua lazima anione. 
Nilipompima mtoto uzito wake ulikuwa kilo kumi na mbili. 
Kwa jumla afya yake ilikuwa nzuri. Mtoto alikuwa anacheza 
na ilisemekana kuwa alikuwa anasimama kwa kulegemea 
kushikilia vitu. Mama huyo nilimshauri mambo manne. 
Kwanza asimshurultishe mtoto kula. Kama hataki kula, 
amuache. Alaumwa na njaa alilie chakula. Mtoto hatadhurika 


46 








WATOTO WANENE 
SANA Si WATOTO 
WA AFYA NZURI 


HUWA WANENE 
WANAPOKUWA 
WATU WAZIMA 
NA HUPATWA 
NA MAGONJWA 
YA MOYO, 
KISUKARI NA 
KADHALIKA KWA 
URAHISI SANA. 


MTOTO MNENE SANA 


Kielelezo Na. 7: Mtoto mnene sana. 


47 








kama hali kiasi ambacho unategemea. Mtoto akishurutishwa 
kula, ni kuendeleza vita wakati wa kula. 

Pili uzito wake ulikuwa umezidi uzito wa kawaida kwa 
asilimia 33 na alikuwa mnene sana, Unene ni aina ya 
utapiamlo unaotokana na kula kwa wingi vyakula vyenye 
kalori nyingi kuliko inavyotakiwa. Kumfanya mtoto anenepe 
sana katika udogo wake ni kumfanya alazimike kuwa mnene 
sana katika maisha yake ya baadaye. 


Hasara za unene ni kwamba maisha hufupishwa na magonjwa 
ya moyo (coronary heart disease), (high blood pressure), ugonjwa 
wa kisukari, ajali kwa ajili ya kuutembeza mwili polepole kwa 
sababu ya uzito wake na kadhalika. Mtoto huyo anacheza, 
anaongezeka uzito, kwa hiyo hana matatizo na huenda 
kukataa kula ni namna yake ambayo anaitumia kuupunguza 
uzito na unene wake usiongezeke kupita kiasi. Akikataa kula 
chakula na akiachwa mtoto hatadhurika hata kidogo. Akiwa 
na njaa atataka mwenyewe kula. Anajua kiasi gani cha 
chakula atahitaji. Mama akifanya vile, .vita kati yake na 
mtoto wakati wa kula vitaisha. Dawa za kuongeza hamu ya 
chakula hazipo, kama zipo zinaleta madhara mwilini. Pili ni 
tabia ya mtoto kujaribu kukataa kila kitu anachoambiwa. 
Mama wengi huwa na wasiwasi wakiona watoto Wao 
waliokuwa na mapendo na wachangamfu kwa watu, mara 
wanakuwa na tabia ya kukataa kufanya karibu kila kitu 
waambiwacho kufanya. Mtoto wa umri kati ya miaka miwili 
na minne huwa hataki kutawaliwa. Hupenda kujitegemea 
akiambiwa kufanya kitu hukataa. Kwa mfano akiambiwa ale, 
hukataa. Ikiwa wazazi wanampa adhabu na kumgombeza, 
huzidi kuwa na tabia ngumu kwamba hata akila, hutapika 
makusudi. Hali hii ikiendelea, afya yake inaweza kupata 
madhara. Kukataa kula ni mojawapo ya mifano inayoonyesha 
tabia ngumu ya mtoto kwa wakati huu. Vilevile mtoto 
anaweza kukataa kulala, kuonyesha hasira kwa namna nyingi 
na kadhalika. Wazazi wengi huhangaika sana wakiona watoto 
wao wamo katika hali hii na hutaka ushauri wa daktari. 


48 





Wazazi wa watoto wenye hali ya namna hii lazima wajue 
kwamba tabia ya mtoto kati ya miaka miwili mpaka minne 
kuwa ngumu ni jambo la kawaida. Mioto huacha tabia hii 
polepole baada ya umri wa miaka minne. Watoto wote huwa 
na hali hii kati ya umri wa miaka miwili na mitano lakini 
wengine hali hii hujionyesha zaidi. Hakuna dawa 
inayohitajika na mtoto asiadhibiwe kamwe. Mtoto akiwa 
anagombezwa na kuadhibiwa labia ya kukataa, hasira, ukatili 
na kadhalika vitazidi. Tabia ngumu anayoonyesha mtoto kati 
ya miaka miwili mpaka minne haimdhuru mtoto kamwe. 

Tatu ni tabia ya kufanya alama au vitendo vya 
kurudiarudia fHrs). Watoto wengi wana tabia hii. Lakini 
hujitokeza zaidi kwa watoto ambao wazazi wao ni watu am- 
bao hujawa na wasiwasi, wenye pupa nyingi na wenye kutaka 
kuwa wakamilifu kaiika kila kitu. Tabia hii hujitokeza kwa 
vitendo kama kutingisha kichwa, kukuhuakohoa, kufumba 
macho, kupumua kwa nguvu na kadhalika. Mtoto akiwa 
anafanya mojawapu ya vitendo hivi, kwa kuvirudiarudia mara 
kwa mara bila sababu maalumu hakuna dawa ya kukomesha 
tabia hii. Vitendo hivi vinaudhi wazazi. Kumgiumbeza mtoto 
humfanya azidishe vitendu hivi. Mara nyingi walolo huacha 
vitendo hivi wenyewe baada ya muda. 

Nne ni tabia ya kushikashika sehemu za siri (Mashur- 
bahon), Tabia hii ni ya kawaida katika kukua kwa watoto. 
Wazazi wote waelewe kuwa karibu watotu wote wakiume na 
wakike hushikashika sehemu zao za sim wakali wa utolu wao. 
Wazazi waelezwe kuwa kuwakaripia watoto au kuwapa 
adhabu wakati wakionekana wanashika sehemu zao za siri 
huwafanya wazidi kuwa na tabia hiyo. Maelezi kuwa tabia hii 
ni ya kawaida na ni ya muda tu, inasaidia kuwatuliza wazazi. 

Tano ni tabia ya kunyonya kidole gumba, Watoto wole 
hunyonya vidole gumba au vidole vingine. Hakuna matibabu 
yoyote yanayohitajika. Wengi huacha tabia hii katika umri wa 
miaka sita. Kujaribu kumwachisha mtoto kunyonya vidole 
vyake humfanya azidi kuendelea kufanya hivyo. Tabia hii 
isimtie wasiwasi mzazi kwani ataacha mwenyewe. 


49 





Sita ni tabia ya kukata kucha kwa meno. Tabia ya kukata 
kucha kwa meno si kwa watoto tu, hata watu wazima 
wengine wanayo tabia hii. Hivyo wazazi wasiwe na wasiwasi 
wakiona watoto wao wanakata kucha kwa meno. Mtoto 
kukata kucha kwa meno huenda kunatokana na mtoto 
kujiona hana usalama. Kwa watoto wengi tabia hii huisha 
yenyewe na kwa wengine huisha wakianza kwenda shule. 


Saba ni tabia ya kuota ndoto zinazotisha. Tabia hii ya 
kuota ndoto zinazotisha kutokea kwa baadhi ya watoto. 
Katika ndoto hizi, mtoto hujiona katika hali ya kutisha mara 
nyingi mtoto hutoka jasho, na macho yake huwa wazi na uso 
huonyesha hali ya hofu. Wakati wa ndoto mtoto akiamka 
huwa amejaa hofu lakini baadaye kushindwa kukumbuka 
yote aliyoyaona ndotoni. Kwa kawaida mtoto akiamka 
kutoka katika ndoto za aina hii na kulia kwa hofu, mzazi 
humtuliza na mara hurudi usingizini. Tabia inayokaribiana 
na ndoto zinazotisha ni ile ya mtoto kutembea hali yuko 
usingizini. Ndoto zinazotisha huwapata zaidi watoto ambao 
wamekuwa na maisha magumu. Hakuna sababu 
zinazojulikana hasa zinazofanya watoto kuota ndoto za aina 
hiyo. Vilevile hakuna matibabu maalumu yanayotakiwa ili 
kuzuia watoto wasijiumize wanapotembea usingizini, pili 
kuwahakikishia wazazi kwa watoto wao wana akili na mwili 
usio na kasoro. Na mwisho kusahihisha mambo yanayofanya 
maisha ya mtoto kuwa magumu. 

Nane ni tabia ya kula udongo (pica). Watoto walio na 
umri wa miezi mitano mpaka kumi na miwili kwa kawaida 
hutia mdomoni kitu chochote anachokishika mkononi, kama 
vile udongo na vitu vingine. Watoto ambao akili zao ni ndogo, 
mentally defectives huendelea na tabia hii kwa muda mrefu 
zaidi ya miezi kumi na mbili. Kula udongo hutokea kwa watu 
wazima vilevile. 

Hatari kubwa ya kula udongo au takataka nyingine ni 
kula vitu vyenye SUMU, kama sumu ya risasi, lead poisoning 
Watoto wanaoendelea kula udongo au takataka nyingine 
wanaweza kuwa na akili ndogo, na kuwa katika hali ya 


50 





kuhangaikahangaika kutojisikia kuwa hawana usalama. 
Katika hali hii, itambidi mzazi ampeleke mtoto kwa daktari 
kupata ushauri zaidi. 

Tisa ni tabia ya kukojoa kitandani usiku. Wazazi wengi 
huwaendea madaktari wakilalamika, na hata wengine huwa 
wanatoa machozi, juu ya watoto wao wakubwa ambao 
hukojoa kitandani. Ni jambo ambalo linababaisha sana mzazi 
kumuona mtoto wake wa kike mwenye umbo zuri la kuvutia 
na afya nzuri kuwa anaendelea kukojoa kitandani katika umri 
wa miaka kumi na miwili. Mzazi hujaribu kuwaona waganga 
wengi ikiwa ni pamoja na waganga wa kienyeji. Kwa kawaida 
baada ya umri wa miaka mitatu mtoto huwa hakojoi kitan- 
dani tena. Kuna watoto ambao huendelea kukojoa kitandani 
tokea kuzaliwa kwao na kuna wale ambao huanza kukojoa 
kitandani baada ya kuacha kufanya hivyo muda mrefu. Wengi 
wa wale wanaoendelea kukojoa kitandani baada ya umri wa 
miaka mitatu ni wale ambao kuna tabia ya kuchelewa katika 
maendeleo ya kukua katika jamii yao. Kwa mfano utakuta 
baba au mama mtoto alichelewa kufunga kukojoa kitandani. 
Wengi wa wale wanaofunga kukojoa kitandani na baadaye 
wakaanza tena wanasababishwa kufanya hivyo na maisha 
magumu, psyohological stress ambayo huwatisha na huwafanya 
wasijisikie hawana usalama. 

Kabla ya kuamua kuwa mtoto anakojoa kitandani usiku 
kwa ajili ya maisha yake magumu, ni lazima daktari 
kuhakikisha kuwa mtoto hana ugonjwa wa mafigo, urinary 
tract infection; ugonjwa wa sukari diabetes mellitus au mafigo 
ambayo hayafanyi kazi vizuri nephrogenic diabetes insipidus or 
chronic rena! failure. Mara nyingi itabidi wazazi wamuone 
daktari juu ya tabia hii ya kukojoa kitandani ili aweze 
kuhakikisha kuwa mtoto hana ugonjwa wowote unaom- 
sababisha afanye hivyo na kutoa matibabu mengine 
yanayohitajiwa. Wazazi wana nafasi kubwa sana katika 
matubabu ya mwana wao. Ili matibabu yafaulu kwa wengi 
inategemea wazazi wanavyowatendea watoto wao wa aina 
hii. 


51 








Ni jambo muhimu kwa mama au baba kutomgombeza au 
kumuadhibu mtoto anayejikojolea usiku. Siku ambayo mtoto 
hakujikojolea usiku asifiwe hata kupewa zawadi, Ikiwa 
wazazi watamuonyesha mtoto hasira na kumgombeza AU 
kumuadhibu, mawezekana, mtoto asiweze kuacha kukojoa 
kitandani. Watoto wengi baadaye huacha kukojoa kitandani. 
Ni watoto wachache sana ambao huendelea mpaka 
wanapokuwa watu wazima. Hawa itabidi wafanyiwe 
uchunguzi zaidi hospitalini ili wapate malibabu ya kitaalamu. 
Ikiwa mtoto wako anaendelea kukojoa kitandani usiku baada 
ya umri wa miaka mitatu, ujue siku moja kukojoa huko 
kutakoma na usingombeze wala kumwadhibu. Ikiwa mtoto 
ameanza kukojoa kitandani hali alikuwa ameacha, ujaribu 
kuondoa mawazo yanayomfanya asiwe na raha, au kutojisikia 
salama. Jaribu kufanya maisha yake yasibakie magumu 
yalivyo na huenda daktari wako ataweza kukusaidia ukitafuta 
ushauri wake. 

Mwisho ni tabia ya kujinyea Encopresis. Hii ni tabia ya 
kujichafua na kinyesi kwa wakati wowote ule. Tabia hii 
inaanza na kutopata choo kwa muda mrefu, constipation, 
halafu ndipo choo kinapotoka ovyoovyo bila utaratibu wowote. 
Mara nyingine tabia hii inawapata watoto wenye hali ngumu 
ya maisha yaani SEVere psychological distress. Lazima mtoto 
mwenye tabia hii apelekwe kwa daktari. Matibabu kwa 
watoto wengi wa aina hii yanaridhisha. Jambo la maana ni 
kuwa mtoto asigombezwe au kuadhibiwa kwani akiadhibiwa 
hali yake itakuwa mbaya zaidi. 


52 





SURA YA SITA 
Lishe na Utapiamlo 


Ugonjwa wa utapiamlo (malnutrition), Kwa watoto wenye 
umri chini ya miaka mitano ugonjwa wa utapiamlo mara 
nyingi husababishwa na kukosa chakula bora. Chakula bora 
ni kile ambacho hutoa nguvu za kutosha kujenga mwili 
inavyotakiwa na kuukinga magonjwa. Karibu watoto 120,000 
wenye umri chini ya miaka mitano hufa kila mwaka Tanzania, 
na karibu 10,000 ya hao hufa kutokana na utapiamlo mkali 
(severe malutrilion), Waliobaki yaani 110,000 hufa kwa 
magonjwa mbalimbali hasa magonjwa ya kuambukizwa. 
Lakini karibu asilimia hamsini ya hao watoto 110,000, yaani 
55,000, vifo vyao uhusiana sana na ugonjwa wa utapiamlo 
waliokuwa nao ambao ulisababisha magonjwa mengine 
kama vile surua huwaua kwa urahisi. Hao watoto 55,000 
hawangekufa kwa magonjwa kama surua, kuharisha, 
kukohoa na kadhalika, kama hawangekuwa na ugonjwa wa 
utapiamlo, kwa kuwa inajulikana wazi kuwa katika nchi 
zilizoendelea ugonjwa kama surua hauleti vifo. Kwa hiyo, 
ugonjwa wa utapiamlo unaua watoto wengi nchini kuliko 
magonjwa yote. 


53 








Kielelezo Na. 9: Mtoto mwenye unyafuzi (kwashiotkor). 


55 








56 








Idadi ya Watoto wenye Ugonjwa wa Utapiamlo 
Inaongezeka 


Kutokana na utafiti wa jamii (1965 — 1968), Dk. Maletnlema 
na wenzake katika Idara ya Lishe ya Wizara ya Afya, 
walipata matokeo ya ueneaji wa ugonjwa wa utapiamlo kama 
inavyo vnyeshwa katika jedwali namba 10. 


UENEAJI WA UTAPIAMLO KWA WATOTO 
KATIKA JAMII 1965 — 1968 


Jedwali Na. 10 
Mwaka Mkoa Utapiamlo Mkali Utapiamlo wa Ngazi 





zote 
Unyafuzi Unyafuzi 
(kwashiorkor) Upojazo na 
Upojazo Uzito Mpungufu 
(marasmus) 
asilimia asilimia 
1965 wani 7 51 
1965 Dodoma 4 22 
1967 Tabora 1 8 
1967 Bukoba 3 
1968 Kilimanjaro 5 26 
Wastani 4 | 


22 ed 


Mwandishi wa kitabu hiki naye amefanya utafiti wa jamii 
kwa ajili ya Shirika la Chakula Bora Tanzania likishirikiana 
na Shirika la Taifa la Utafiti Tanzania na Shirika la 
Kimataifa linalohudimia watoto (UNICEF), na matokeo ya 
utafiti huo ni kama inavyoonyeshwa katika Jedwali Na. 11. 


“Takwimu hakuna. 


57 








UENEAJI |; WA UTAPIAMLO KWA WATOTO KATIKA 
JAMII 1975 — 1977" 


Jedwali Na. 11 









Utapiamlo Utapiamlo Familia Watulo 
Mkali Ngazi Zole Zilizo- Waliopi- 
embelewa mwa 












Unyafuzi Unyafuzi 
na upojazi Upoujazi na — — 
Uzito Mpu- 
ngu 
(Asilimia) 


Pwani 8.5 65 106 165 
(Julai 

1975) 

DSM 0.3 2.5 406 609 
(June 1976) 

Tanga 2.7 8.2 331 656 
(June 1976) 

Dodoma 5.0 16.0 199 303 
(Desemba 

1976) 

Mbeya 2.8 17.0 1041 1505 
(June 1977) 

Muaraoguoruo 7.0 37.0 846 2811 
(June 1977) 

Mwanza 3.7 32.3 478 917 
(June 1977) 

Lindi 64 58.3 429 642 
(June 19779 

Songea 5.5 44.3 207 333 
(June 1977) 

Wastani 4.6 30.9 


aza ma anbihi namba 19 


58 





Takwimu hizi zinaonyesha kuwa ugonjwa wa utapiamlo 
unaongezeka. Kwa nini ugonjwa huu hauonyeshi dalili za 
kupungua ingawa jitihada nyingi za kimataifa zinafanyika ili 
kupunguza ugonjwa huu? Kuna sababu kadhaa zinazotolewa 
kuhusu ueneaji wa ugonjwa wa utapiamlo. Kwanza ni sababu 
zinazohusiana na chakula. Kwanza uhaba wa chakula kwa 
sababu mbalimbali. Pili ni desturi ya mama kula chakula 
kidogo wakati wana mimba ili watoto wawe wadogo kiasi cha 
kuwazaa bila matatizo. Watoto wanaozaliwa katika hali hii 
wanakuwa na uzito pungufu (smal! for dates or underweight). 
Ikumbukwe kuwa ugonjwa wa utapiamlo unaweza kuanza 
wakati mtoto bado yuko tumboni. Wachina wanasema kuwa 
wakati mtoto anapozaliwa ana umri wa miezi tisa. Tatu ni 
miiko ya kutokula vyakula fulani kama mayai na kadhalika. 
Nne ni vyakula visivyofaa vya kulikiza watoto (faulty weaning 
fovds) kama vile uji wa ndizi ambao hauna viungo vyovyote, 
Tano ni kulisha watoto isivyofaa, kama kuwapa vyakula vya 
watu wazima ambavyo hawawezi kutafuna. Na Mwisho ni 
desturi ya kigeni inayoenea ya kuwapa watoto maziwa ya kopo 
kwa kutumia chupa badala ya kunyonyesha watoto kwa 
maziwa ya mama zao, 

Pili kuna sababu ambazo hazihusiani na chakula. Kama 
vile ugonjwa, umaskini na ujinga. Pili, kuvunjika kwa ndoa, 
wazazi kushiriki katika ulevi na anasa nyingine ambazo 
zinaharibu maisha ya familia. Tatu, uhaba wa ardhi ya 
kulima mazao ya chakula na fedha, Nne uhamaji wa mara 
kwa mara; uhamaji kwa ajili ya vita au kwa ajili ya kutafuta 
kazi. Tano ni kuzaa watoto wengi kwa muda mfupi (multiple 
repoduchon), Na mwisho ni sababu mpya na ngeni ambayo 
huenda ndiyo Mojawapo ya sababu zinazofanya ugonjwa wa 
utapiamlo usipungue ijapokuwa juhudi nyingi za kitaifa 
zimefanyika kujaribu kuondoa ugonjwa huu. Nayo ni 
uwaji wa mafunzo ya lishe ya waluto kwa wazazi yenye 
“kasumba” na misingi ya ukoloni mamboleo ambayo 
yanapotosha umma, na havathamini vyakula vinavyopatikana 


59 








katika mazingara yetu. 

Kwa kutumia neno “kasumba” nina maana ya kusema 
hali ya kukubali, kukiri na kuamini kuwa vyakula vya kigeni 
ni bora zaidi kuliko vyakula vinavyopatikana nchini ambavyo 
kisayansi vina viini vingi sana. Hii ni hali inayotufanya 
tutukuze vyakula vya kigeni na kudharau vyakula 
tunavyootesha sisi wenyewe. Tabia hii inawahusu sana wale 
wasomi walioelimishwa mambo ya lishe na walimu wa kigeni. 
Hawa wasomi, kwa makosa yasiyo yao, wanataka wafanane 
na walimu wao kwa kila tabia. Kwa hiyo wasomi wetu huen- 
delea kueneza mawazo haya, lakini ikumbukwe kuwa jengo la 
walimu wa kigeni lilikuwa ni kuondoa desturi na utamaduni 
wetu na kutufanya tudharau vyakula vyetu na tupendelee 
desturi, lugha, utamaduni na vyakula vyao, kwa sababu am- 
bazo walizijua Wao wenyewe. Aidha elimu tuliyopewa ili 
tufundishe umma juu ya lishe kwa watoto ilikuwa na 
madhumuni ya kutufanya tusiweze kujitegemea kwa chakula 
bali tutegemee vyakula vya kigeni vinavyo toka ng'ambo. Hii ni 
kuendeleza ukoloni mamboleo. Elimu hii imetufanya tuwe 
katika hali ya kusikiliza wataalamu wa kigeni wakitueleza 
kinaganaga matatizo yetu na namna tutakavyoweza 
kuyatatua kwa njia wanazozitaka Wao. Wanatuelekeza 
tufanye wanavyotaka ili maslahi yao yalindwe. Katika hali 
hii, wataalamu Wa kigeni wanaifanya nchi yetu iwe soko la 
kuuza vyakula. Ikumbukwe kuwa misaada ya vyakula ( Food 
Aid), ni vyakula vya ziada huko kwao na kwa vyovyote vile 
havina soko nchini kwao. Kwa hiyo utakuta mafundisho 
yanayotolewa juu ya vyakula bora yana misingi ya kusifu aina 
ya vyakula vinavyotoka huko na kudharau vyakul! 
tunavyootesha sisi, ili tuzidi kusisitiza umuhimu wa msaada 
wa vyakula vya kigeni na kuacha kuhimiza? watu kuotesha 
kwa wingi vyakula ambavyo wasomi wenye kasumba huviita 
“vyakula vya kienyeji” .” 


60 








Mafunzo ya Lishe, Katika. Kliniki, za “MCH” Na 
Nutrition Rehabilitation Centres 


Siku moja nilitembelea kliniki moja ya “MCH” hapa nchini, 
nikakuta mama wakifundishwa juu ya kupika wali kwa 
samaki wabichi. Mafuta ya kupikia yalikuwa ya kigeni 
yaliyoletwa kama msaada (Pocd Aid). Mchele ulivtumika 
ulikuwa mzuri sana na sina shaka ulitoka nchi za nje vilevile. 
Ilikuwa mwaka 1975 na wakati huo kulikuwa na uhaba wa 
chakula nchini. Wauguzi walionyesha mama jinsi ya kupika 
wali huo vizuri sana na mwisho waliwapa waloto wao waonje,. 
Je, mafundisho ya aina hiyo yamewasaidia mama kiasi gani? 
Je, yamewasaidia waweze kupika vizuri warudiapo nyumbani? 
Mama wengi wa nchi hii hawana fedha za kuiosha kuweza 
kununua mchele dukani na samaki wabichi. Mafuta ya 
msaada kutoka nchi za nje itabidi mama wapewe na hawana 
uwezo wa kupata au kununua mafula yanayulingana na 
mafuta hayo, yaani mafuta ya OKAY. Kwa hiyo utakuja 
mama wamefundishwa mambi; ambayo hawana uwezo wa 
kuyatekeleza, na wakirudi nyumbani, wapende wasipende, 
wataendelea kuwapikia watoto wao uji usio na kitu kingine 
chochote. 

Picha nyingi za kufundishia zinasisitiza vyakula vya aina 
ya protini tu kama kwamba vyakula vya wanga vinavyotwa 
nguvu si muhimu. Sababu kubwa ya ugonjwa wa utapiamlo 
siku hizi ni kukusa vyakula vya kutusha vyenye wanga vyenye 
kuleta nguvu. Protini inapatikana ya kulusha. Kama mtoto 
akipewa uji wa unga wa mahindi pamuja na kunyonya 
maziwa ya mama, anapata prolini ya kutosha. Kwa kuwa uji 
wenyewe haumpatii nguvu (calories) za kutosha, ile protini 
anayoipata mwili wake unaitumia kupata nguvu (calories), na 
kwa hiyo habakii na protini ya kutosha kujenga mwili. Katika 
picha nyingi za kufundishia utaona samaki, nyama, mayai, 
maziwa na “soya beans”. Vyakula hivi vinasisitizwa kama 
kwamba ndivyo vyenyewe lu vinavyofaa vingine hakuna. 
Vyakula vya aina ya protini vinasisitizwa zaidi kama kwamba 


61 





vyakula vya kutoa nguvu havina maana sana. Vyakula vyetu 
vya protini kama kunde, mbaazi, karanga, havitajwi wala 
kuandikwa katika picha hizi. 


Hivi vyakula vya 
N. mwili 
UU 


Mchuzi wa nyama 
Mchuzi wa samaki | 


Mchuzi wa 
maharagwe 


Kiini cha yai |Pap 










Kielelezo Na. 11: Kufundisha lishe ambayo inasisitizg kumpa 
mtoto mchuzi (maji) badala ya mnofu wa 
nyama, mnofu wa samaki, mboga za majani 
au kunde zenyewe. 











Mama walikwenda kumuona mganga katika kituo kimoja 
cha Nutrition Rehabilitation Centre; wakati wa kuonyesha upishi 
bora ukawadia. Wakati mama wameketi wanawapa watoto 
chakula walichoonyeshwa iligunduliwa kuwa ni uji wa unga 
kutoka nchi za kigeni. Mama anaweza kupika uji wa namna 
hiyo nyumbani ikiwa amepewa unga huo. Unga huo haupo 
madukani. Hawa mama wametoka na fundisho la kutegemea 
unga unaotoka nchi za kigeni. Je, hawa mama wamepata 
mafundisho ya lishe ya kuwafaa? Huo unga wa kigeni ni mzuri 
na unapopatikana unafaa wapikiwe watoto walio wagonjwa 
huko wodini. Kwa hiyo unga huo utumike kama dawa lakini 
usitumike kwa kufundishia. 

Katika kituo hicho cha Nutrition Rehabilitation Centre, siku 
moja niliona mama mmoja, mtaalamu wa kigeni, akipiga 
picha vyakula ambavyo vipo tayari mama kupikia watoto wao. 
Nilipovitazama vyakula hivyo niliona mchele, nyama, nyanya, 
vitunguu, leek, kabeji, na mafuta ya kupikia ya kigeni. Mimi 
nilidhani yule mama alipiga picha vyakula hivyo kudnyesha 
vyakula vyetu vya kitamaduni tunavyowapikia watoto, kumbe 
anakwenda kuonyesha hizo picha, kwao kuonyesha jinsi 
jiihada za kigeni za kutufanya tuheshimu vyakula 
vinavyofanana na vyao, zinavyofanikiwa. Karanga na kunde 
zinaweza kutumiwa badala ya nyama. Mama niliwauliza 
yawakuwa wanafahamu leeks. Mchicha, kisamvu, majani ya 
mboga na majani ya kunde ni chakula kizuri mara mia moja 
kuliko kabeji. Katika kufundisha mama kutumia vifaa vya 
namna hii vya kupika inasaidia nini? 

Nilitembelea bustani moja ya mboga ya serikali ya Tan- 
zania ambayo mkuu wake ni mtaalamu kutoka nchi za nje. 
Ingawa wizara na mashirika mbalimbali yanayohusika na 
lishe hushirikishwa katika kuendesha bustani hiyo, fedha za 
kujendesha zinatoka nchi za nje, Katika bustani hiyo kuna 
miche ya pilipili, kabeji za China, nyanya, liiki (leeks), 
biringanya, mchicha na aina ya maharage yaitwayo Canadian 

cans ambayo yanaoteshwa kwa kutumia mbolea ya chumvi. 
Katika bustani nzima sikuona maboga, kunde, kisamvu, viazi 


63 





Muuguzi hodari akiwafunza mama namna 
ya kuwapikia na kuwalisha watoto wao 
katika kituo cha Nutrition Rehabilitation Cen- 
trc “Makuti” Muhimbili, Dar es Salaam. 


Kielelezo Na. 12: 





vitamu, (majani yake ni mboga safi) na mbaazi, vitu ambavyo 
vinaoteshwa kwa wingi na watu wetu. Yule mtaalamu wa 
kigeni alituambia waziwazi kuwa mama hawapendi “leeks”. 
Papohapo kuna duka la kuuza mbolea ya chumvi kwa bei 
nafuu. Mimi nilichukulia bustani hii kama onyesho la 
biashara kwa kuwa mbegu za kuotesha hiyo miche na mbolea 
inatoka nje ya nchi. Ingawa mbolea inatengenezwa hapa, 
malighafi ya kutengenezea mbolea hiyo inatoka nje ya nchi 
vilevile. Bustani hiyo ingekuwa ya manufaa zaidi kama 
ingefundisha mama njia bora ya kuotesha mboga, kisamvu, 
kunde, mbaazi na kadhalika, vitu ambavyo wanavifahamu na 
kuvizoea. 

Inajulikana kuwa asilimia sabini ya watoto wa Tanzania 
hutumia uji wa mahindi kama chakula cha kilikiza. Imek- 
wisha sisitizwa kuwa protini ndiyo ya maana katika kuzuia 
mtoto asiwe na utapiamlo. Wataalamu wa kigeni walishauri 
kuleta mbegu za hybrid maize. Hizi ni mbegu maalumu za 
mahindi yenye protini nyingi zaidi kuliko mahindi ya kawaida. 
Hapo ndipo uliwekwa mradi mkubwa maalumu wa mahindi. 
Kufanikiwa kuoteshwa kwa mbegu hizi kunategemea sana 
kutumia mbolea. Kwa kila tani moja ya protini ya mahindi 
haya ni lazima kutumia tani moja ya mbolea ya chumvi. Kwa 
hiyo mradi wa hybrid maize unachukua fedha nyingi za kigeni 
kununua mbegu na mbolea. Hata kama mbolea ya chumvi 
inatengenezwa nchini, ukweli ni kuwa malighafi ya 
kutengenezea mbolea ya chumvi hutoka nchi za nje. Kwa kweli 
protini nyongeza hydrid maize haisaidii kuondoa utapiamlo 
kama nilivyosema; ni nguvu (calories) zinazopatikana kwenye 
uji wa unga wa mahindi ya kawaida ndizo ndogo na wala si 
protini. Kwa bahati mbaya baadhi ya malighafi ya 
kutengenezea mbolea ya chumvi hutokana na mafuta ya 
petroli ambayo bei yake ni juu sana. Huenda mradi wa hybrid 
maizeulikuwa na madhumuni ya biashara kwa kuwa sasa nchi 
hii imekuwa soko la mahindi haya pamoja na mbolea. 

Utafiti unaonyesha kuwa kama asilimia thelathini ya 
watoto chini ya miaka mitano vijijini wana ugonjwa wa 


65 


utapiamlo. Hii ina maana kuwa asilimia sabini ya watoto 
wakaao vijijini wana afya nzuri. Hawa mama ambao watoto 
wao wana afya nzuri wanakaa katika mazingira ambayo ni 
sawa na wale wenye watoto walivugua ugonjwa wa utapiamlo. 
Jambo la kushangaza ni kwamba wataalamu wa kigeni 
hawatambui umuhimu wa ujuzi wa mama walio na watoto 
wenye afya nzuri ili kwenda kujifunza kwao jinsi 
wanavyuopikia watoto Wau. Mimi pamoja na wafanyakazi 
kadhaa wa Shirika la Chakula Bora tulikwenda vijijini kwa 
mama hawa na tulijifunza mengi kutoka kwau. Imegunduliwa 
ya kuwa vyakula vinavyotumiwa kwa kulikiza watoli ni kama 


hivi vionyeshwavyo katika jedwali Na. 12 


Jedwali Na. 12 













Chakula cha kulikiza watoto 
(Weaning Foods) 


Asilimia ya watoto 
wanaopewa 














Uji wa Mahindi 


Uji wa Mtama, Uwele, Ulezi 5 
Uji wa Ndizi H 
Uji wa Mchele 3 


Uji wa Vinginevyo 


Vilevile imegunduliwa kuwa watoto hawapali uji WA 
kutosha kuwapa nguvu wanazozihitaji kwa kuwa wingi wa uji 
unaopikwa una maji mengi na matumbo yao hujaa upesi. 
Tukiweza kuufanya uji hu; uweze kujosheleza nguvu 
anazohitaji mtoto ni lazima tuongeze sukari au karanga. 
Karanga licha ya kuongeza nguvu zinaongeza protini vilevile. 
Mama wenyewe wana uwezi wa kuniesha karanga katika 
bustani zao. Baadhi, ya mama hufanya hivyo. Tuliona kuwa 
kuna haja ya kuwaelimisha mama waendelee kupika vyakula 


66 





AA  LL——————— 








hivyo na waongeze vitu kama karanga au ufuta. Ili kupata 
vyakula vya kulinda mwili (Vitamins and minerals) tuliona 
kuwa inafaa kuwafundisha kuwapa watoto mapapsi, ndizi 
mbivu, machungwa, au kutia limao kwenye uji, kama hawana 
machungwa, mchicha, kisamvu na mboga. Ili kupata protini, 
lazima mama watumie kunde, mbaazi na maharage. Hii 
itasaidiana na protini inayopatikana katika mahindi, mtama, 
uwele, ulezi na mchele. Uji wa ulezi, mtama na uwele ni mzuri 
sana. Swala la vyakula fulani kufanya tumbo ijae (bulk) 
lazima lifanyiwe utafiti ili ufundi unaofaa (suitable technology) 
upatikane kupunguza tatizo hili. Inajulikana kuwa njia ya 
kupunguza uji wa mahindi usijaze tumbo upesi (way of 
decreasing maize porridge bulk) ni kuufanya uwe na chachu. 
Mawazo haya ni matokeo ya kujifunza kutoka kwa hiyo 
asilimia sabini ya mama na watoto wenye afya nzuri huko 
vijijini. 

Tuache kasumba ya kuiga tabia za kigeni katika lishe. 
Lazima tupende vyakula vyetu tuwape moyo wananchi wazidi 
kuviotesha, kuvitumia na tuchunguze kwa makini uzuri wa 
vyakula vyetu. 

Kwanza mihogo na karanga. Mihogo ina protini kidogo 
lakini inatoa nguvu nyingi. Faida ya mihogo ni kwamba watu 
wameizoea kama chakula na inaweza kuota kwenye ardhi 
duni na kame. Unga wa mihogo una kalori 355 kwa gramu 
100, yaani 45 pungufu zaidi kuliko sukari ya uzito kama huo. 
Ikichanganywa gramu 70 ya unga wa muhogo na gramu 30 ya 
unga wa karanga tunapata mchanganyiko wenye asilimia 9.5 
za protini na kalori 400 kwa gramu 100.?? Watu wanaendelea 
kuotesha mihogo, jambo hili lazima litiliwe mkazo. Unga wa 
mihogo na karanga vikichanganywa na kupikwa, akipewa 
mtoto ni chakula kizuri. Watu wengi huogopa sumu ya aina ya 
“aflatorin” ambayo hutoka kwenye karanga. Lazima 
niwahakikishie wasomaji kuwa kabla mtoto hajaweza kupata 
sumu hiyo kutokana na karanga, atakuwa ameipata kwa 
vyakula vingi tunavyovilaza na kuvila kesho yake kama 
kiporo. Tusiamini sana uzushi huu, muhogo na karanga ni 


67 








vyakula vizuri sana: Majani ya muhogo, yaani kisamvu, yana 
prolini nyingi na nzuri, pamoja na viini vya kulinda mwili. 
Kuna usemi usemao kuwa unyafuzi (kwashiorkor) unaoletwa na 
mizizi ya muhogo,;unaponyeshwa na majani yake. Karanga 
licha ya kuwa na prolini nyingi zina mafuta mengi ambayu 
yana nguvu nyingi. Kwa hiyo tatizo la kalori, protini na 
mafuta ya lazima mwilini (essential faity acids) linatatuliwa na 
karanga. Ni eka kiasi cha 0.07 inayohitajiwa kuotesha na 
kupata kilo 18 za karanga kumwezesha mtoto kupata gramu 
50 kila siku kwa muda wa mwaka mmoja. Vilevile nazi ni 
mafuta muhimu yanayoweza kutumika kupikia kwa kutoa 
kalori na mafuta ya lazima mwilini. 

Pili ni ulezi, mtama na uwele. Uji wa mazao haya ni 
mzuri zaidi ya wa mahindi au mihogo. Mimea hii huweza 
kuota kwenye ukame. Siasa ya kukataza uoteshaji wa mahindi 
mahali pa ukame kama Singida na kuhimiza kilimo cha 
uwele, mtama, lulu na serena ni nzuri sana. Haya mazao 
lazima yaoteshwe kwa wingi. 

Tatu ni kunde, maharage, mbaazi na kadhalika. Kundi 
hili la vyakula aina ya fegumes linadharauliwa sana kama 
chakula cha hali ya chini kote duniani.” Kumbe ni vyakula 
muhimu vyenye protini ya hali ya juu. Kunde na maharage 
yaliyopikwa na kusagwa au kutengenezwa katika hali ambayo 
mtoto anaweza kula ni chakula kizuri kama nyama, samaki, 
mayai ni vyakula ambavyo hawawezi kununua. Mama wengi 
wanaotesha kunde na mbaazi kwa wingi. 

Mama wafundishwe kupika vizuri vyakula wanavyootesha 
na wahimizwe kuviotesha kwa wingi ili watoto wao wawe na 
afya nzuri. Tuache kuwafundisha mama kutumia vyakula 
wasivyoweza kununua au kulima wenyewe. Tuache kutegemea 
sana vyakila vya kigeni. Tuwafundishe mama vyakula vyote 
vizuri viwe vya, kigeni au vya Kitanzania ili wao waweze 
kuchagua wapendacho na ambacho wanaweza kupata bila 
maijatizo. 

Tutilie mkazo vyakula ambavyo vinapatikana kwa urahisi 
zaidi hapa nchini kama vile mihogo, mchele, ndizi, kunde, 


68 


manarage, ulezi, mtama, lulu, serena, karanga, nazi, ufuta, 
kisamvu, mboga ya kunde, maboga, mchicha, papai, na 
tuhimize mama kunyonyesha kwa muda mrefu. Tukifanya 
hivyo tutakuwa na tumaini la kuweza kupambana na ugonjwa 
wa utapiamlo kwa mafanikio zaidi. Kwa kujitegemea na 
kuji wsheleza kwa chakula bila kutegemea vyakula vya kigeni, 
iulaokoa fedha zeiu za kigeni. Watu wafunzwe kutumia vizuri 
vyakula walivyonavyo. 


69 








SURA YA SABA 
Ugonjwa wa Surua 


Ni vigumu kupata maandishi yoyote yanayohusu ugonjwa wa 
surua katika magazeti ya kitaalamu au vitabu vilivyo an- 
dikwa kabla ya kuupata uhuru mwaka 1961. Katika kitabu 
kilichoandikwa na Dakitari F. Clyde mwaka 1961 juu ya 
historia ya mambo yahusuyo afya nchini Tanzania, hakutaja 
neno surua hata katika sura ambayo inahusu magonjwa 
yaletwayo na vidudu viitwavyo “Virus”. Vijidudu vya surua ni 
aina ya virus.” Waziri wa Afya, Dakitari L. Stirling, 
amenihakikishia kuwa katika muda wa miaka zaidi ya 
arobaini aliyofanya kazi nchini Tanzania, ugonjwa wa surua 
umetapakaa zaidi kuliko ilivyokuwa hapo nyuma. 
Inaonekana ugonjwa wa surua umeanza kuongezeka baada 
ya mwaka 1961. Hii imesababisha watu wengi kuanza 
kulalamika sana juu ya ugonjwa huu jinsi unavyowaua 
watoto kwa wingi. 

Ugonjwa wa surua umeua karibu watoto 30,000 kila 
mwaka katika miaka mitatu iliyopita. Mwaka 1976, kati ya 
wagonjwa wole waliolazwa katika wodi za watoto katika 
hospitali ya Muhimbili, ugonjwa wa surua ulipita magonjwa 
yote kwa wingi kwa watoto waliolazwa. Kati ya watoto 
waliolazwa hsmpitali mwaka huo kwa ugonjwa wa surua, 
asilimia kumi na moja walikufa. Katika miaka mitatu 
iliyopita yaani 1975 hadi 1977 hakuna siku hata moja iliyopita 
bila kifo kimoja au vifo viwili kutokana na surua katika 
hospitali ya Muhimbili. 


70 





Kielelezo Na. 13 Mtoto mwenye surua kali. 


71 








Kielelezo Na. 14: Mtoto aliyeharibiwa na surua kali sehemu ya 
uso. 


172 








Hebu tuchunguze. zaidi , jinsi ugonjwa wa surua 
unavyoenea. Tuchunguze kwanza. takwimu zilizotolewa na 
Wizara ya Afya nchini Tanzania. 


(a) TAKWIMU ZA HOSPITALI ZOTE 
Jedwali Na. 13 









1969 1970 1971 1972 











Idadi ya Wagonjwa 
walolazwa. hospitali 
kwa ugonjwa wa surua. 63,314 64,559 93,744 108,681 






Wagunjwa wengi zaidi wa surua wanalazwa hospitali mwaka 
haa mwaka. 


(b) TAKWIMU KUTOKA HOSPITALI YA MUHIMBILI 


Jedwali Na. 14 


Wagonjwa Idadi ya Vifo ' Asilimia ya 

waliolazwa kutokana vifo (case 
Mwaka kwa ugonjwa na surua fatality 

wa surua rate 





Wagonjwa wengi zaidi wanalazwa hospitali mwaka hata 
mwaka na asilimia ya vifo inaongezeka. 


73 


(ce) TAKWIMU KUTOKA HOSPITALI YA K.C.M.C. 
(MOSHI) 


Jedwali Na. 19 





Wagonjwa Idadi ya Vifo Asilimia ya 
waliolazwa kutokana vifo (CASE 
kwa ugonjwa na surua fatality 

wa surua rate) 


Idadi ya wagonjwa inaongezeka mwaka hata mwaka. 
Ugonjwa wa surua unaua idadi ya watoto wengi zaidi mwaka 
hata mwaka. 


Katika jamii, asilimia 35 ya watoto wote walio chini ya 
miaka mitano wamewahi kupata surua. Hii inaonekana wazi 
katika takwimu hizi. Inawezekana kuwa watoto wote wakiisha 
kuwa watu wazima wanakuwa wamekwishapata ugonjwa huo. 
Kwa wasiani asilimia 8.9 ya wanaopal!wa na ugonjwa wa 
surua katika jamii kufa kwa ugonjwa huo, Hii ina maana 
kuwa karibu kwa kila watoto kumi wanaopatwa na surua 
katika jamii, mmoja anakufa kwa ugonjwa huo. 








TAKWIMU ZA UGONJWA WA SURUA KATIKA JAMII" 


Jedwali Na, 16 


Mkoa Idadi ya Idadi ya Idadi ya Idadi ya 
familia watoto hai waliougua watoto 
waliozaliwa surua waliokufa 
katika kwa surua 
katika familia 
hizo 
Pwani 106 371 185 (50) 22 (12) 
DSM 406 1,297 720 (55.5). 21 (2.93) 
Tanga 331 1,283 641 (50) 7 (01) 
Dodoma 199 707 310 (43.8) 16 (5.2) 
Mbeya 1,041 3,890 889 (22.9) 154 (17.4) 
Morogoro 846 3,688 1,549 (42) 176 (11.4) 
Mwanza 478 1,771 465 (26.2) 52 (11.2) 
Lindi 
(Naching 
wea) 362 1,737 251 (14.4) 34 (13.5) 
Songea 207 914 290 (31.7) 15 (5.2) 


JUMLA 5,976 15,058 5,300 (35.2) 497 (8.9) 


“ Takwimu hizi zinatokana na utafiti uliofanywa na mwan- 
dishi katika mikoa tisa miaka 1975—77. 


Ugonjwa wa surua ni ugonjwa unaoongezeka mwaka hata 
mwaka, kufuatana na takwimu zinazopatikana katika 
hospitali zetu. Vilevile ugonjwa huu unaonekana kuwa mkali 
zaidi mwaka hata mwaka, hii inaonyeshwa na idadi ya vifo 
kutokana na ugonjwa huu vinavyoongezeka. Wananchi wengi 
hapa Tanzania bara wanaufahamu ugonjwa huu, na matibabu 
mbalimbali ya kienyeji yanafanywa nyumbani. Dawa 


75 











zifuatazo zinatumiwa majumbani kutibu ugonjwa wa surua. 
Majani ya miwa hutumiwa na Wahaya, Wazaramo na 
Wamatumbi. Majani ya mchunga, hutumiwa na Wazaramo, 
Wakwere, Wayao na Wandegereko. Majani ya mkwaju, 
hutumiwa na Wazaramo na Wamatumbi. Majani ya mlenda 
hutumiwa na Wafipa. Majani ya mhogo hutumiwa na 
Wamatumbi. Majani ya mnanasi hutumiwa na Wabondei. 
Milunga hutumiwa na Wabondei. Jiwe lililosagwa hutumiwa 
na Wahaya. Udongo wa kichuguu hutumiwa na Wamatumbi. 
Udongo mwekundu hutumiwa na Wamatumbi, Wayao na 
Wabondei. Udongo wa kuchomwa hutumiwa na Wapogoro. 
Majivu hutumiwa na Wangindo. Mkojo wa mtoto hutumika 
kupaka kwenye macho. 

Matibabu haya yote hufanya baadhi ya mama kukawia 
kuwapeleka watoto hospitali. Hubaki nao nyumbani 
wakijaribu madawa mbalimbali na kusababisha watoto 
wengine kupelekwa hospitali wakati wamekwisha kauka maji 
mwilini kabisa na baadaye hufa. Mama wengi hawapendi 
watoto wao wenye surua wapate sindano kwa kuwa 
wanaamini Surua haitatoka, na kama surua haitoki ni vibaya 
kwa mtoto anayehusika. 


Ugonjwa wa Surua Unavyompata Mtoto 


Ugonjwa wa surua ni ugonjwa unaoambukiza upesi sana. 
Ugonjwa huu unaambukiza kwa kuvuta hewa yenye chem- 
bechembe za vijidudu vya SUTUA. Ugonjwa unaambukiza sana 
kabla ya vipele kuonekana kwenye ngozi. Kwa watoto wenye 
afya nzuri saa 24 baada ya vipele kutoka kwenye ngozi, 
surua haiambukizi. Lakini kama mtoto ana ugonjwa wa 
utapiamlo na amepatiwa na surua, anaweza kuambukiza 
watoto wengine hata wiki mbili baada ya vipele kutokea 
kwenye ngozi. Ugonjwa wa surua hautokei mara mbili. Kuna 
magonjwa mengine yanafanana na surua na yanapotokea, 
tunadhani ni surua! Surua inaweza kumpata mtoto hata kama 
amekwisha pigwa sindano ya kuzuia SUrUA kwa kuwa 


76 





inawezekana dawa ya sindano hiyo ilikwisha haribika. Mtotu 
akiambukizwa surua matukio yanakuwa ifuatavyo: 


Siku ya 1 mpaka WW. Huu ni wakati wa incubalion Wakati 
vijidudu vinasitawi mwilini vilipojipandikiza, 


Siku ya TI mpaka 14. Huu ni wakati mtoto anapopatwa na 
homa, kukihua, mafua na macho mekundu. Wakati huu 
vijidudu vinapita kwenye mishipa ya damu na kuzunguka 
mwilini kote. 


Siku ya 15 mpaka 17. Vipele vinatoka na vinaenea mwilini kote. 


Siku ya 17 kuendelea. Mtoto anaelekea kupona lakini kwa wale 
ambao ugonjwa umekuwa mkali sana ni wakati wanapatwa 
na matatizo ya kila aina na wanakuwa wagonjwa mahututi. 

Huduma ya kwanza mama wanayoweza kutoa nyumbani 
imekwisha tajwa. 

Ugonjwa wa surua, mkali kama ulivyo, hakuna dawa 
inayoweza kuua vijidudu vyake. Ugonjwa huu ni mbaya sana 
na huua watoto wengi sana, Utafiti umeonyesha kuwa ukali 
wa ugonjwa huu unazidishwa na ugonjwa wa utapiamlo. Umri 
mdogo wa watoto wenye umri chini ya miaka miwili, kukosa 
vitamini A; na ueneaji wa ugonjwa wa homa ya mbu na kifua 
kikuu. 

Njia maalumu ya kupigana na ugonjwa huu ni kutoa sin- 
dano ya kuzuia ugonjwa wa surua. Imedhihirika katika nchi 
nyingine kuwa asilimia 75 ya watoto walio chini ya umri wa 
miaka mitano wakipigwa wote sindano ya kuzuia ugonjwa 
huu, ugonjwa unatoweka. Hapa nchini takwimu zilizopatikana 
katika utafiti wa jamii zinaonyesha ni asilimia 23.4 tu ya 
watoto chini ya umri wa miaka mitano waliopigwa sindano ya 
kuzuia surua. Jedwali namba 17 inaonyesha idadi ya watoto 
chini ya miaka mitano waliopigwa sindano ya kuzuia surua. 


17 








WATOTO WALIOPIGWA SINDANO YA KUZUIA SURUA” 


Jedwali Na. 17 


Watoto ambao kazi Asilimia ya 

zao za Kliniki Waliopigwa Sindano 
Ziliangaliwa ya Kuzuia 
Majumbani Kwao Surua 


Pwani 165 
Dar es Salaam 609 


Tanga 656 
Dodoma 303 
Mbeya 1,505 
Morogoro 2,811 
Mwanza 917 
Lindi (Nachingwea) 642 
Songea 333 


JUMLA 7,941 Wastani — 23.4 





s Matokeo ya utafiti uliofanywa na mwanalishe mwaka 1975—77 


Inaonyesha ni kiasi kidogo sana cha watoto wetu 
waliopata sindano hizi. Idadi ya watoto waliopata sindano 
inaongezeka mwaka hata mwaka, hasa tangu 1975 kliniki za 
afya ya mama na watoto zilipoimarishwa na Wizara ya Afya. 
Pamoja na watoto waliokwishapata surua utakuta katika 
jamii zilizofanyiwa utafiti ni asilimia 58.6, (35.2 £ 23.4), ndiyo 
ina kinga ya kupata surua. Asilimia 41.4 hawana kinga ya 
surua. Ni kazi kubwa kuongeza asilimia 58.6 kuwa 75 ili tuon- 
doe surua kabisa. Mipango thabiti ikifanyika, huenda baada 
ya miaka mitano itawezekana kuuondoa kabisa ugonjwa huu. 


78 








Ni dhahiri kuwa umri wa miezi sita tunaoanzia kupiga 
sindano za kuzuia surua ni mdogo mno. Wataalamu wengi 
wanaafiki kuwa sindano ya surua itamfaa mtoto ikiwa 
anapewa sindano hiyo si chini ya umri wa miezi tisa. Tutaen- 
delea kutoa sindano za surua kuanzia umri wa miezi sita 
mpaka hapo Wizara ya Afya itakapoamua kubadilisha umri 
wa kuanza kutoa sindano ya kukinga surua. 





SURA YA NANE 


Huduma za Afya kwa 
Mama na Watoto 


Mama walio katika umri wa kuzaa, yaani wenye umri kati 
ya miaka kumi na mitano na arobaini na tano na watoto 
wenye umri chini ya miaka 15 ni asilimia 70 ya watu wote wa 
Tanzania. Asilimia 80 ya wanaotibiwa katika hospitali, vituo 
vya afya na zahanati ni watoto na mama. Licha ya wingi wao, 
watoto na mama wanaugua mara nyingi zaidi kuliko 
wanaume watu wazima. 

Watoto ni taifa la kesho na ni lazima wawe wenye afya 
nzuri kwa sababu watatazamiwa kuwa raia hodari katika 
kujenga taifa. Ikumbukwe kuwa watoto wenye afya nzuri 
wanatokana na mama wenye afya nzuri. Baadhi ya nchi 
pyingi duniani watoto hawapewi umuhimu wa kwanza, ni 
watu wazima wanahudumiwa kwanza. Kwa mfano, wanaume 
hupelekewa chakula kwanza baadaye wanawake na watoto 
wadogo. Watoto wa kike hupewa chakula kidogo zaidi kuliko 
wote. Ni vigumu kutetea kitendo cha kukiuka haki za 
binadamu namna hii, hata ikiwa ni kusingizia kuwa ni 
kinafuatana na mila na utamaduni wetu. Utamaduni wa 
namna hii unaua watoto wengi na kuangamiza taifa. 

Kuzaa watoto wengi katika nchi hii kunasababishwa na 
kujaribu kupata watoto watakaokua na kuishi ili kufidia 
wanaokufa. Kabla ya watu kukubali kupunguza idadi ya 
watoto wanaowazaa ni lazima wahakikishiwe kuwa watoto 
wanaishi. Njia ya kuweza kutoa huduma za afya kwa asilimia 
70 ya hawa mama na watoto ni kutumia kliniki za afya ya 
mama na watoto. Kwa kutumia njia hii, nchi za kijamaa kama 





Poland, China, Yugoslavia, Russia na Cuba waliweza 
kupunguza vifo vingi vya, watoto walio chini ya umri wa 
mwaka mmoja kutoka kwa uwiano wa 150 kwa 1000 mpaka 
20 kwa 1000 kwa muda wa miaka isiyozidi ishirini. Hapa Tan- 
zania vifo vya mwaka mmoja ni 160 kwa kila 1000 ambavyo ni 
sawa na vifo vya watoto vilivyokuwa vinatokea huko 
Uingereza miaka 100 iliyopita. 

Serikali ya Tanzania iliahidi kuongeza zaidi huduma 


afya ya mama na watoto, 

Wakati wa ukoloni huduma za afya katika kliniki za 
mama na watoto zilikuwa zinatolewa kwenye miji na hospitali 
kubwa. Kliniki za mama zilikuwa kwa siku tofauti na kliniki 
za watoto. Vilevile huduma mbalimbali za mama zilitolewa 
katika kliniki tofauti. Kwa mfano kliniki iliyotoa huduma ya 
uzazi na malezi bora ilikuwa siku tofauti na siku ya kliniki ya 
kupima mimba. Licha ya hayo kliniki hizi mbili za mama 
zilishughulikiwa na aina tofauti za wafanyakazi na wenye 
ujuzi na uwezo tofauti. Hivyo muuguzi aliyekuwa anapima 
mimba alikuwa hana ujuzi wa huduma za uzazi na malezi 
bora na kadhalika. Wakati mwingine mama anayetaka 
kupima mimba, kuchanja mtoto na kumpeleka mtoto atibiwe 
ugonjwa, ilimbidi ahudhurie kliniki tatu tofauti na kwa siku 
tofauti. Katika hali hii, mama alijikuta akitumia siku nyingi 
kuhudhuria kliniki kwa ajili ya afya yake na ya watoto. 
Sehemu nyingi hasa nje ya miji, hapakuwepo huduma za afya 
kabisa. Hata pale ambapo zilikuwepo, kwa mfano kliniki za 
watoto, dawa za kuchanja zilikuwa haba sana, na wakati 
mwingine zilikuwa hazipatikani kabisa. 

Mwaka 1973, Wizara ya Afya ilianza kutekeleza siasa ya 
madaraka mikoani na ikaamua kutia uzito wa huduma za 
kinga kwa mama na watoto. Iliunda upya huduma za afya na 


81 





mama na watoto ili zitolewe pamoja, kwa wakati mmoja na 
katika jengo moja. Hizi kliniki za mchanganyiko ilibidi 
zitumie wafanyakazi wenye ujuzi wa ujumla juu ya mambo 
yote yanayopaswa kutendeka katika hizi kliniki Za 
mchanganyiko. Wizara iliamua kuweka mpango maalumu 
ifikapo mwaka 1980 kila zahanati ingekuwa na huduma hizi. 
Ilikusudiwa kuwa kwa mwaka 1980 kungekuwa na zahanati 
2,500 nchini, Katika kila zahanati ange kuwepo mfanyakazi 
maalumu ambaye angeshughulikia kutoa huduma kwa mama 
na watoto “Maternal and Child Health Aid”, Wizara ilitoa agizo 
kuwa kila mkoa uanze kupanga upya kliniki za pamoja Za 
mama na watoto (Integrated Maternal and Child Health Clinics). 
Kliniki hizi zingekuwa za kila siku siyo za siku mojawapo 
kama ilivyokuwa hapo zamani. 

Mwaka 1975 shule mpya 18 zilianza kujengwa mikoani za 
kuwafundisha “sAaternal and Chila Aid”. Wafanyakazi 
waliokuwa wakiitwa wakunga wa vijijini (village midwives) 
ndio waliopelekwa shule hizi kwanza kwa muda wa miezi 9 na 
walihitimu kama “MCH Aids”. Kwa sasa, wasichana 
waliomaliza darasa la saba ndio wanaosoma katika shule hizi 
kwa muda wa miezi 18 na kuhitimu kama “MCH Aids”. 
Hospitali zote za serikali, mashirika ya umma na dini nayo 
yalipaswa kugeuza miundo ya kliniki zao kufuatana 
maelekezo ya Wizara ya Afya. 

Serikali inakusudia kueneza kliniki hizi vijiji vyote nchini. 
Lengo ni kuwa na kliniki ya afya ya mama na watoto katika 
kila zahanati ifikapo mwaka 1980. Baadhi ya zahanati tayari 
zinazo huduma hizi. Vilevile baadhi ya zahanati hupata 
huduma hizi kwa kutumia mtindo wa kliniki zinazotembea 
(Mobile MCH Clinics). Wafanyakazi wa Wizara ya Afya, 
mashirika ya umma au dini, kutoka kituo cha afya au 
hospitali hupeleka na kutoa huduma kwenye kituo kwa siku 
iliyopangwa. Hii ndiyo hujulikana kama kliniki inayotembea. 
Kliniki hizi zitaenezwa katika zahanati kwa kutegemea idadi 
ya (MCH Aids) waliohitimu watakavyopatikana. Lengo ni 
kuwa na MCH Aids 2,500 wakifanya kazi katika zahanati, 











2500 kwa mwaka 1980. Kwa wastani zahanati moja inatoa 
inatumainiwa kuwa afya ya mama ra watoto vijijini itakuwa 
nzuri zaidi na idadi ya vifo itapungua sana. 

Mpaka Septemba 1978 kila kituo cha afya na hospitali ya 
wilaya vilikuwa na kliniki ya afya ya mama na watoto. Kwa 
kuwa hospitali zote za mkoa zinatumika kama hospitali za 
wilaya, nazo zina kliniki za afya ya mama na watoto, 
Hospitali za rufaa ambazo zinatumika kama hospitali za 
wilaya au vituo vya mji kama vile hospitali ya Bugando, nazo 
zina kliniki za aina hiyo. Hospitali ya rufaa ya K.CM.C. ina 
kliniki ya aina hiyo ambayo inaendeshwa na hospitali ya 
wilaya ya Moshi. Hospitali ya rufaa ya Muhimbili 
inajishughulisha kwa hali na mali na kliniki ya afya ya mama 
na watoto iliyoko huko Magomeni. Ni katika kliniki hii am- 
bapo wanafunzi mbalimbali wa Shirika la Afya la Muhimbili 
wanajifunza. 

Kwa hiyo tutaona kuwa licha ya kuwa na kliniki 2,500 
katika zahanati 2,500 mwaka 1980 huko vijijini, inatarajiwa 
kuwa na kliniki hizo katika vituo 300 vya afya na katika 
hospitali kama 130.nchini pote. Kliniki 2,500 zitakuwa vijijini 
na ndizo zitakazohudumiwa na “MCH Aids”, Kliniki za Vituo 
vya afya, mahospitali na kadhalika ambazo ziko mijini au 
karibu na miji, zitakuwa na watoa huduma na wauguzi wa 
ngazi mbalimbali kama muuguzi (trained nurse , midwife), 
muuguzi wa jamii, (communitgnurse) cheo hiki cha muuguzi wa 
jamii kitatokana na kupandishiwa cheo “MCH Aid” kuwa 
katika ngazi ya (trained nurse/midwife) muuguzi (staff nurse) 
muuguzi wa jamii (public kealth nurse) na hata wilisa muuguzi 
(nursing officer. 

Hebu tuwaone wafanyakazi mbalimbali wanaohusika na 


La LIE 


83 





Kielelezo Na. 15: Wauguzi wa kliniki ya Magomeni, Dsm. 








msaidizi huyu anapewa sanduku la kutoa huduma ya kwanza. 
Ni rahisi sana kuwafunza watu wa aina hii kutoa huduma za 
kwanza ambazo zinaweza kuokoa maisha ya mama na watoto. 
Hawa wakunga wasaidizi hawajafikiriwa sana kusaidia 
katika kliniki za afya ya mama na watoto, lakini wakian- 
daliwa vizuri wanaweza kushirikishwa kikamilifu katika 
kusaidia kutoa huduma kwenye kliniki za afya ya mama na 
watoto zinazotembea (mobile MCH cClinics) na kuletwa vijijini 
mara kwa mara. 

Wakunga wasaidizi wa kijijini wakishirikiana kikamilifu 
pamoja na wakunga wa mila wa kijiji (traditional birth at- 
tendants) katika shughuli za kliniki hizi, wanaweza kuwa wa 
manufaa sana. Inasemekana kuwa Wizara ya Afya inafanya 
utafiti kuhusu utekelezaji wa jambo hili ili kupata mafanikio 
zaidi. 

Katika zahanati inayotumikia vijiji kama sita 
kutakuwepo na “MCH Aid” ambaye atashughulika na kutoa 
huduma kwa mama na watoto. Zahanati chache tayari zina 
wafanyakazi hawa na inatumainiwa kuwa zahanati zote 
zitakuwa na wafanyakazi hawa kwa mwaka 1980. Zaidi ya 
hayo, kufikia mwaka 1980, zahanati zitakuwa na mganga 
msaidizi wa kijiji (rural medical aid) ambaye atakuwa mkuu wa 
zahanati na bwana afya wa vijijini (health auzilliary). 

Inatarajiwa kuwa katika kituo cha afya kutakuwepo na 
muuguzi wa jamji (community nurse) atakayeendesha shughuli 
za kliniki. Kwa hivi sasa bado hatujawa na wauguzi wa jamii 
badala yake tunakuta shughuli za kliniki katika kituo cha 
afya zikiendeshwa na muuguzi msaidizi wa afya ya jamii 
(health nurse), cheo ambacho kinafutwa, au muuguzi (staff 
nurse) au muuguzi/mkunga (trained nurse/midwife), au “MCH 
Aid”, Kwa kawaida mkuu wa kituo cha afya ni mganga 
msaidizi (medical assistant), vilevile yuko bwana afya msaidizi 
(health mnuzilliary) Katika wilaya na mkoa wafanyakazi 
mbalimbali huendesha kliniki kama katika kituo cha afya. 
Tofauti ni kwamba katika wilaya na mkoa, hata maafisa 
wauguzi hufanya kazi katika kliniki hizi. Madaktari ndiyo 


85 











wakuu wa mahospitali haya na wapo mabwana afya wa ngazi 
za juu health. officers). 

Hospitali za rufaa zinazojishughulisha na kliniki za 
mama na watoto zinatumia wafanyakazi wa aina nyingi kama 
vile maafisa wauguzi, wauguzi wa afya ya jamii, wauguzi 
wasaidizi wa afya ya jamii, wauguzi au wakunga wasaidizi na 
“MCH Aids”. Wafanyakazi wa aina hii wako katika zahanati 
maalumu za Dar es Salaam huko Amtulliabhai, Magomeni, 
Mwananyamala, Ilala na Temeke. 

Kwa kawaida, madaktari bingwa wa magonjwa ya 
mama au watoto ndio wanajishughulisha na kuangalia kliniki 
hizi zinavyoendeshwa katika hospitali za rufaa. Kutokana na 
kushirikishwa kwa madaktari, waganga wasaidizi, mabwana 
afya na wauguzi wa ngazi mbalimbali, katika utoaji wa 
huduma katika kliniki hizi mafunzo yamepanuliwa siku hizi 
ili wafahamishwe zaidi juu ya kliniki hizi. Hivi sasa, muuguzi 
au daktari akihitimu masomo anatarajiwa kufahamu mambo 
yote yanayofanywa katika kliniki hizi kama wanavyofahamu 
“MCH Aids”. Vilevile muuguzi anayehitimu siku hizi anaweza 
kufanya mambo yote ya kliniki mwenyewe kama kutoa elimu 
ya lishe, kuchanja, kutoa matibabu ya uzazi wa majira na 
kadhalika. 

Zamani mambo haya ya kiliniki wauguzi walikuwa 
hawafundishwi. Ndiyo maana katika muundo wa kliniki za 
zamani ilibidi kuweka watu kama watatu na kila mmoja 
akiwa na ujuzi wake na hawezi kufanya kazi ya mwenzie 
kama hayupo kazini, Ijapokuwa “MCH Aids” wote 
walitarajiwa wafanye kazi katika zahanati vijijini wengine 
wafanye kazi katika mahospitali ya wilaya na mikoa kwa 
sababu inawapasa wafuate waume wao wakipewa uhamisho. 
Semina na mafunzo mbalimbali vikiandaliwa wauguzi wa 
zamani wanaweza kujifunza juu ya uendeshaji wa kliniki za 
afya ya mama na watoto. Shule 18 za “MCH Aids” zina 
walimu ambao ni wauguzi na wana vyeti vya ualimu, 
Inatarajiwa kuwa watapelekwa kwa wingi walimu 
waliotimiza masomo ya uuguzi wa afya ya jamii (public healih 


86 





nursing) katika shule hizi watakapopatikana. Waalimu 
wanaofundisha uuguzi wa afya ya jamii wanatarajiwa kuwa 
aina ya maafisa wauguzi ambao wamesoma kwa mwaka 
mmoja katika Chuo Kikuu na kujipatia diploma ya Huduma 
za Afya ya Mama na Watoto. 

Hebu sasa tuangalie muundo wa usimamizi wa kliniki 
hizi. Kwa kuwa kliniki ya afya ya mama na watoto zipo katika 
zahanati, vituo vya afya na hospitali, wakuu wa taasisi hizi, 
yaani madaktari na waganga wa ngazi mbalimbali, ndio 
wanaosimamia kliniki hizi. Lakini kikazi, wauguzi wa ngazi 
mbalimbali ndio wanasimamia kliniki hizi kwa niaba ya 
madaktari na waganga wakuu. 

MCH Aid” ndiye anayesimamia shughuli za kliniki 
vijijini. Lakini ipo kamati inayomsaidia kutekeleza kazi zake 
barabara. Hii ni kinadharia, ukweli ni kwamba kama kamati 
hizi zipo, ni mahali pa chache sana. 

Kwenye wilaya yupo mratibu wa wilaya anayesimamia 
shughuli za kliniki wilaya nzima ajulikanaye kama Disirict 
MCH Coordinator. Kazi yake ni kuangalia kliniki zimeundwa 
ha zinaendeshwa ipasavyo; kuona kama vifaa vya kliniki vipo 
vya kutosha, kuandika ripoti za kliniki hizi kwa mganga mkuu 
wa wilaya na kushirikiana pamoja na kamati ya Disirict MCH 
Committee inayomsaidia kuendesha shughuli zake. Vilevile ana 
wajibu wa kuandaa semina za kuwafunza zaidi wafanyakazi 
jinsi ya kuendesha kiliniki hizi. Huyu mratibu anaweza kuwa 
ni muuguzi, muuguzi wa afya ya jamii, muuguzi wa afya ya 
jamii msaidizi, au afisa muuguzi. 

Mkoani nako yupo mratibu wa mkua anayesimamia 
shughuli za kliniki hizi ajulikanaye kama Regional MCH Coor- 
dinalor. Kazi zake ni kama za District MCH Coordinator 
Mratibu anaweza kuwa aina ya waliotajwa hapo juu katika 
kuratibu shughuli za wilaya. Inategemewa kuwa wakati 
wauguzi wa afya ya jamii watakapohitimu ndio watatumiwa 
kama waratibu wa wilaya na mikoa katika kuongoza kliniki 
za afya ya mama na watoto. 

Vilevile kuna kanda. Hivi sasa kuna kanda tatu nchini 


87 








ambazo ziko chini ya hospitali zetu tatu za rufaa, Muhimbili, 
Bugando na KC.M.C. Kila kanda inasimamiwa na mratibu 
wa kanda Zonal MCH Coordinator. Huyu ni afisa muuguzi 
mwenye uzoefu wa siku nyingi katika kliniki za mama na 
watoto, ambaye amechukua masomo ya juu katika Chuo 
Kikuu juu ya shughuli hizi kwa mwaka mmoja. Kazi za 
mratibu wa kanda ni kama zile za mratibu wa mkoa. 
Anasimamia mikoa 6 au 7 ya Tanzania. Vilevile mratibu wa 
kanda anayo kamati inayomsaidia ijulikanayo kama Zonal 
MCH Committee. 

Wizarani nako yupo muuguzi mkuu Principal Nursing Of- 
ficer anayesimamia waratibu wote wa kanda akishirikiana na 
daktari bingwa pia mshauri ambaye ana madaraka ya 
kusimamia shughuli zote za kliniki za afya ya mama na 
watoto Tanzania nzima, MCH Specialist/Consultant, Idara 
ndogo ya kliniki za afya ya mama na watoto. MCH UNITni 
mojawapo ya idara katika kurugenzi ya kuzuia magonjwa 
yaani Directorate of the Division of Preventive Services. Ipo 
kamati ya taifa ya kliniki hizi, National MCH Committee, am- 
bayo inasaidia kutoa utaalamu, uongozi na maelekezo jinsi 
kliniki hizi zitakavyoendeshwa. 

Mwenyekiti wa kamati ya taifa ni mkurugenzi wa uzuiaji 


hospitali za rufaa waganga wakuu wa hospitali ndio wenyeviti 
na waratibu wa kanda ni makatibu. Katika mikoa na wilaya 
waganga wakuu wa mikoa na wilaya ndio wenyeviti na 
waratibu ni makatibu. Wakuu wa vituo vya afya na zahanati 
ndio wenyeviti wa kamati na MCH Aids au wauguzi wa aina 
nyingine wanaosimamia shughuli hizi ni makatibu wa kamati, 
Kamati hizi zinashirikisha wajumbe kutoka CCM, UWT, 
UMATI, hospitali za mashirika ya 'dini na viongozi wa 
serikali. 

Sasa tuone huduma zinazotolewa katika kliniki za afya ya 
mama na watoto. Katika kliniki za afya ya mama na watoto 
zinatolewa huduma za kupima mimba na kuzalisha. Pili, 
huduma za utunzaji wa mama na mtoto baada ya kuzaa. Tatu 


88 





ni uzazi wa majira. Nne ni uzuiaji wa magonjwa kwa kuchanja 
na kutumia dawa ya kuzuia homa ya mbu. Tano ni utoaji wa 
elimu ya afya na lishe. Sita ni kutibu magonjwa madogo 
mbalimbali. Na mwisho ni kugundua, kutibu na kuzuia ugon- 
jwa wa utapiamlo. Katika kutimiza mambo haya kliniki 
zinafanywa kila siku toka Jumatatu hadi Ijumaa. Kliniki 
huanza asubuhi kwa mama na watoto kukusanyika. Baadaye 
watoto na mama wanapitia katika ngazi sita kama 
inavyoonyeshwa hapa chini, 


Ngazi ya kwanza: Mafunzo. 

Ngazi ya Pili: Uandikishaji. 

Ngazi ya Tatu: Upimaji uzito. 

Ngazi ya Nne: Upimaji wa maendeleo kwa wenye mimba. 
Upimaji wa maendeleo kwa watoto. 

Ngazi ya Tano: Kuchanja. 

Ngazi ya Sita: Kuwapa dawa katika zahanati au kuwapa 
rufaa kwa daktari. 


Kabla ya shughuli mbalimbali za kliniki kuanza watoto 
au mama wajawazito ambao wanaonekana kuwa wagonjwa 
sana wanachaguliwa na muuguzi ili. waende kumuona mganga 
kwenye kliniki bila kukawia. Baada ya hapo ndipo kliniki 
inaanza. 

Kama tulivyoona hapo juu, kliniki huanza na utoaji wa 
mafundisho ya afya au lishe. Ikiwezekana elimu ya lishe 
matolewa kwa vitendo, kama kupika chakula cha mtoto 
mpaka kiive na hatimaye kuonjwa na kila mtoto. 

Baadaye “wale waliokuja kwenye “kliniki kwa mara ya 
kwanza wanajiandikisha na kupewa kadi au jalada ambalo 
watakaa nalo wenyewe. Mama wajawazito hupewa chupa ya 
kutia damu ili kupima kama wana ugonjwa wa kaswende na 
kupima aina ya damu (Blood $r0up) na hupewa chupa ya kutia 
mkojo wa kupima, 

Baada ya hapo watoto wadogo na mama wajawazito 
hupimwa uzito na kuandikwa kwenye kadi walizopewa. 


89 





pimwa uzito katika kliniki. 


Mtoto ana 


£ielelezo Na. 16: 


90 





AA ————— 









za 


aa 








Kielelezo Na. 17: Mama ja MZIO 


akipimwa mimba. 





Baada ya kupimwa uzito hugawanywa katika makundi 
mawili, kundi.la watoto. na kundi la mama wajawazito. Hii 
hufuatiwa na mama wajawazito kupelekwa sehemu maalumu 
iliyowekwa wapimwe. Baada ya hapo hupewa maelekezo na 
mara nyingine wanaweza kushauriwa wamuone daktari AU 
daktari “bingwa. Watoto wadogo nao hupelekwa sehemu 
maalumu na wanakaguliwa afya yao kupewa maelekezo 8uU 
mafunzo binafsi kulingana na hali inavyoonekana. Hapa 
wanaweza wakashauriwa wamuone daktari 3U daktari 
bingwa. Baada ya hayo mama wajawazito na watoto, 
wanakutana katika chumba cha kuchanja. 

Mama wajawazito hupewa dawa ya kuzuia pepopunda. 
Vilevile hupata dawa ya chuma iron, na vitamini ya folic acid 
na mama wajawazito, na watoto hupewa dawa za kutibu 
magonjwa madogomadogo. Madawa hayo ni kama Chlorogutn, 
Paracetamol, Multivitamins, Asprin, Misi Espect Sed, E lectrolyte 
walter, Benzyl Benzoale, wi ifield's cintment, Todine na Flavine. 

Ili kurahisisha kazi, vidunge vya kumpa mama au mtoto 
huwa vimefungwa tayari. Hapa ndipo damu Za kupimwa 
hutolewa. Kutoka hapa, wachache wanaweza kumwona 
daktari ikiwa lazima. 

Na sasa tuzungumzie swala la kuchanjwa kwa mtoto. 
Katika miezi sita ya kwanza shughuli muhimu ni kumpatia 
mtoto dawa za kinga. Kali ya miezi saba na miaka mitatu, 
shughuli kubwa ni kumzuia mtoto asipatwe na ugonjwa wa 
utapiamlo na magonjwa kama ya kuharisha kwa kutoa elimu 
ya afya kwa wingi na ushauri wa matatizo madogomadogo 
kwa mama. Vilevile huu ni wakati muhimu kumzuia mtoto 
asipatwe na homa ya mbu kwa kumpa dawa ya chloroguine 
mara moja kwa wiki, kuzuia homa hii. Dawa za kinga na 
wakati wake inaonyeshwa katika jedwali namba kumi. na 
nane. 


92 





DAWA ZA KINGA NA WAKATI ZINAPOTOLEWA 


Jedwali Na. 18 


Umri wa kutoa Dawa 
dawa za kinga inavyotolewa 


Mama mwenye mimba 
sindano mara tatu 
kabla ya kuzaa. 

Hizi sindano zina- 
tolewa katika wiki 
za 28, 32 na 36 
wakati wa mimba. 









Ugonjwa 
unaokingwa 

















Pepopunda Singano iitwayo 
tetanus tozoid 


inapigwa mkononi. 


















Kifua Kikuu 






Dawa ya B.C.G. 
inatolewa kwa 

kupigwa sindano 
mkono wa kulia. 


Siku ya pili au 
ya tatu baada ya 
kuzaliwa 














Dawa inatolewa 
kwa sindano 
mkono wa kushoto. 


Mwezi wa pili 
baada ya kuzaliwa 




























Kifaduro 
pepopunda 


Mwezi wa pili baada 
ya kuzaliwa, Hii 
sindano inarudiwa 
mara ya pili na ya 
tatu kila baada ya 
wiki nne. 


Dawa ya DPT 
inatolewa kama 
sindano kwenye 
paja. 

















Kupooza 





Mwezi wa pili baada 
ya kuzaliwa. Dawa 
hii inarudiwa mara 
tatu kama DPT,. 


Dawa inatolewa 
kama matone. 









93 















Dawa inatolewa 
kama sindano 
katika paja. 








Miezi sita au zaidi 
baada ya kuzaliwa 



















Dawa inatolewa 
kama vidonge au 
ikiwa majimaji 

(syrup). 





Mwezi wa pili na 
kuendelea kutoa 
dawa mara moja 
kila wiki mpaka 
umri wa miaka 
3 hadi 5 ikiweze- 
kana. 









Ifuatayo ni ratiba ya kumsaidia mama kujua wakati wa 
kumpa mtoto dawa za kinga katika mwaka wa kwanza. 
Wakati wa mimba tumboni, baada ya wiki 28, wiki 32, na wiki 
36 mama apate sindano za tetanus tozoid. Baada ya kuzaliwa 
mtoto apate B.C.G. Mwezi wa pili apate DPT ndui na Polio. 
Mwezi wa tatu, DPT na Polio. Mwezi wa nne, DPT na Polio. 
Mwezi wa sita, Surua. 

Dawa za kinga hazina matatizo yoyote ila kwa watoto 
wachache sana na matatizo hayo si ya kutisha. Ikiwa sehemu 
ambapo mtoto alichomwa sindano pamevimba, arudishwe 
kwenye kliniki kupata ushauri. Ikiwa amepata homa baada ya 
sindano ya kinga, apewe kidonge cha Panadol, robo kidonge. 
Au apewe syrup calpol kijiko cha chai kimoja. Vilevile akandwe 
kwa kitambaa kilicholowekwa kwenye maji baridi. Ikiwa 
homa imezidi au matatizo mengine yametokea kama degedege 
mtoto apelekwe hospitali. Matatizo haya hutokea kwa watoto 
wachache sana na sindano kama ya DPT na hili si jambo la 
kuogopesha. Afadhali mtoto apate matatizo madogomadogo 
kuliko ashikwe na ugonjwa wenyewe. Huenda hapo baadaye 
Wizara ya Afya ikaamua kuanzisha sindano ya surua mwezi 
wa tisa badala ya mwezi wa sita kama ilivyo sasa, 


94 








ya 


0 
- 
lani 

1 

,€ 
5. 
3 
3 
Li 

ja. 

Aa 
g 

a 
AA 
E 

8 

Da 

Dm 

- 

U 

3 

E 

ad 

E 

- 

90 

Ti 

y 

Z 

yaa 
kU 

AI 

NY 

NA 


kuzuia pepo punda (tetanus tozoid). 


95 








Mtoto akipewa sindano ya kuzuia 


Kielelezo Na. 19: 
(Diphtheria). kifaduro na pepopunda (DPJ). 





Kwa wale ambao wanamuona daktari, watalazimika 
kwenda dispensari kupata sindano au dawa maalumu 
waliyoandikiwa. Hapa ndiyo mwisho. Mama mjamzito au 
mtoto anarudi nyumbani baada ya kliniki. Inategemewa 
mama mjamzito au mtoto atarudi tena kwenye kliniki kwa 
siku atakayoambiwa, kwa kawaida ni baada ya wiki nne. 
Mara kwa mara mama au mtoto anaweza kupewa rufaa ya 
kwenda kumuona daktari au daktari bingwa baadaye. 

Kila kituo cha kliniki, inalazimu kuweko vifaa vya kuen- 
desha huduma. Katika sehemu ambazo zamani kliniki hizi 
hazikuwepo kama kwenye zahanati, vitu hivi vinapelekwa 
huko vikiwa vimeletwa kutoka ng'ambo vimefungashwa 
kwenye mfuko (MCH kit) isipokuwa mashine ya barafu. Vifaa 
hivi ni mashine ya kupimia uzito watu wazima, mashine ya 
kupimia uzito watoto wadogo; mashine ya kupima nguvu ya 
damu blood pressure machine; chombo cha kupimia mapigo ya 
moyo wa mtoto, tumboni na mapigo mengine mwilini regular 
stethoscope and foetoscope; na sindano ya kuchanja, chombo cha 
kuchemshia sindano, na jiko dogo linalotumia mafuta ya taa. 

Vifaa vingine vinavyohitajika katika kliniki ni mashine ya 
barafu inayotumia mafuta ya taa; dawa za kinga; vilevile 
dawa za kutibu magonjwa madogomadogo ambazo zimetajwa 
hapo juu. Na vifaa vya kuandikia ripoti, kadi za kuandika hali 
ya mama mjamzito au mtoto ambazo zinawekwa na mama 
wenyewe. Na mwisho ni vifaa vya kuzalishia. 

Kwa hivi sasa tatizo ni dawa ya kuchanja surua. Dawa hii 
huharibika upesi na kwa urahisi sana ikikosa ubaridi na 
kuwekwa kwenye mwanga wa jua. Wizara inafanya utafiti wa 
hali ya juu ili kukomesha tatizo hili. 

Kwa kifupi, kliniki za afya ya mama na watoto, ni kliniki 
za kutoa huduma za matibabu za kuzuia magonjwa kwa 
mama na watoto. Kliniki hizi zipo kila siku badala ya siku 
mojamoja kama ilivyokuwa hapo zamani. Huduma zinatolewa 
kwa mama na watoto katika kliniki moja siku hiyohiyo badala 
ya huduma hizi kugawanywa na kutolewa kwa siku mbalim- 
bali kama ilivyokuwa zamani. Hii inaokoa wakati wa mama. 


97 








Kwa mfano, hivi sasa mfanyakazi mmoja anaweza kufanya 
kazi zote za kliniki hali "hapo zamani katika kliniki 
kulikuwepo na wafanyakazi kama wa aina tatu wenye ujuzi na 
uwezo tofauti. Muuguzi aliyekuwa anatoa sindano alikuwa 
hana ujuzi wa uzazi wa majira au elimu ya lishe na kadhalika. 

Mpango huu mpya wa kliniki za afya ya mama na watoto 
unasaidia serikali kusambaza huduma hizi kwa wingi zaidi 
kwa kutumia fedha kidogo. Mpango huu unasifika pote 
duniani na wataalamu wengi wa afya wanakuja huku nchini 
kujifunza juu ya uzoefu huu maarufu wa Tanzania. 

Kliniki hizi za afya ya mama na watoto ndizo zinatoa 
matumaini makubwa ya watoto wetu na taifa letu la baadaye. 
Afya njema na kupunguza idadi ya vifo vinavyotokana na 
ukosefu wa chakula bora na magonjwa yanayoweza kuzuiwa 
kwa urahisi. Kila mama anayempenda mtoto wake tangu 
atunge mimba mpaka baada ya kuzaliwa, hana budi 
kuhakikisha kuwa mtoto huyo hatakufa au kudhuriwa na 
magonjwa, kwa kuhudhuria katika kliniki za afya ya mama na 
watoto zinazosambazwa na serikali nchini. 


98 





SURA YA TISA 
Elimu ya Uzazi na Malezi Bora 


Watoto ni taifa la kesho. Hakuna miali yoyote 
inayothaminiwa kama kuwa na watoto. Watoto ni lazima 
wawe wenye afya nzuri ikiwa watatazamiwa kuwa raia wenye 
nguvu na hodari katika kujenga taifa. 

Katika nchi nyingi duniani watoto hawapewi umuhimu 
wa kwanza. Ni watu wazima ambao wanahudumiwa kwanza. 
Kwa mfano wanaume ndio hupewa chakula kwanza baadaye 
ndipo wanawake na watoto wadogo hupewa. Watoto wa kike 
hupewa chakula kidogo kuliko wote. Mojawapo ya matatizo 
ya watoto ni wingi wao. Katika nchi zinazoendelea kuzaa 
watoto wengi kunasababishwa na kutaka wachache waishi 
kwa vile inatarajiwa wengine watakufa. Kabla ya watu 
kukubali kupunguza idadi ya watoto wanaozaa ni lazima 
wahakikishiwe kwamba watoto wanaozaliwa wataishi. 
Ijapokuwa kifo cha mtoto mchanga katika mwaka wa kwanza 
ni jambo la kuhuzunisha, kifo cha mtoto wa miaka miwili 
mpaka mitatu si tukio la kuhuzunisha tu, bali ni kama 
kupoteza mali. 


Chama cha UMATI 


Chama cha UMATI kilianzishwa 1959 hapa Dar es Salaam 
na kupewa jina rasmi la UMATI mwaka 1966 wakati chama 
hiki kilipoamua kueneza huduma zake za uzazi wa majira 
nchni pote. UMATI ilikuwa ikitoa huduma zake bila 
kushirikiana na Wizara ya Afya. Mwaka 1974 Chama kilitoa 
maoni kwa mara ya kwanza kuwa kinakubali kwa dhat: 





99 





huduma za uzazi wa majira, na kikaamuru Wizara ya Afya 
kuongoza katika utoaji wa huduma hizo.” 

Kutokana na uundaji mpya wa kliniki za afya ya mama 
na watoto wakati uleule uzazi wa majira uliingizwa kama 
mojawapo ya huduma zinazotolewa katika kliniki hizi toka 
mijini mpaka vijijini. Hivi sasa UMATI inajishughulisha na 
kufundisha utoaji; wa huduma ya uzazi wa majira kwa 
wafanyakazi na umma wakati Wizara ya Afya ndiyo 
inayohusika kutoa huduma ya uzazi wa majira. 


Madhumuni ya Kazi za UMATI Tanzania 


Katika bara la Afrika ziko nchi ambazo kwa wastani, kila 
mama mmoja huzaa watoto saba au nane, Hii ni idadi kubwa 
kulinganisha na wastani ya watoto kwa kila mama hapa Tan- 
zania. Kwa wastani Tanzania ina watoto sita kwa kila mama. 
Nchi ambazo kwa wastani mama huzaa watoto sita au saba ni 
Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Niger na Upper Volta. 
Hapohapo inajulikana kuwa kuna nchi nyingine katika bara 
la Afrika ambako mama wengi hawana watoto na wala 
wanaojaliwa kuwapata wanakuwa na watoto wachache sana 
kama mmoja au wawili, Sehemu kama Gabon, Sehemu ya 
kusini ya Cameroon, Jamhuri ya Watu wa Congo na sehemu 
fulani za Jamhuri ya Afrika ya Kati, Vilevile zipo sehemu za 
Afrika Mashariki kama vile wilaya ya Lamu huko Kenya na 
sehemu fulani za Tanzania hasa katika visiwa vya Zanzibar 
na Pemba ambazo idadi ya watoto kwa kila mama aliye 
katika umri wa kuzaa ni mdogo kuliko inavyotazamiwa. 
Chama cha UMATI kimesema kuwa madhumuni yake si 
kupunguza idadi ya watu hapa Tanzania kwa kuwa nchi yetu 
bado ina nafasi kubwa ambayo inapashwa kujaza na watu. 
Chama hiki kimeamua kuwasaidia mama wote wanaopata 
watoto wengi kwa muda mfupi na wale mama ambao 
hawawezi kupata watoto kabisa. Madhumuni ya chama hiki 
kilichoanzishwa nchini 1959, lakini kikaitwa jina la UMATI 
na kuimarisha huduma zake nchini kote tokea 1966, ni mawili, 


100 





Kwanza ni kuhimiza uzazi wa watoto wenye afya bora na 
kuongeza furaha ya familia kwa kupanga vipindi vya uzazi 
kwa mama ambao wamezaa mara nyingi. Pili ni kuwasaidia 
mama wasiojaliwa kuwa na watoto ili nao waweze kujipatia 
watoto. 

Katika mazingira yetu, uzazi wa majira ni jambo ambalo 
linajulikana tangu zamani. Wazee wetu walikuwa wanatumia 
mbmu mbalimbali kuepukana na mimba zisizotakiwa. Mfano 
mke kwenda kukaa kwa wazazi wake baada ya kuzaa bila 
kulala na mumewe kwa muda. Kwa kawaida ni mwiko 
kwa mke kulala na mume mpaka mtoto atembee. Vilevile 
utumiaji wa madawa au kuweka vitu kama nguo na kadhalika 
katika sehemu ya siri wakati wa mume kulala na mkewe ili 
kuzuia mimba isitokee, Mwisho ni utoaji wa mimba kwa 
kutumia njia mbalimbali. 

Mwenyekiti wa Chama cha UMATI Ndugu Tandau 
katika kusherehekea sikukuu ya Chama cha Uzazi na Malezi 
Bora Duniani mwaka 1973 alisema hivi, “Sisi katika Chama 
cha UMATI tunaelewa umuhimu wa uzazi wa majira na 
umuhimu wa kuweka afya ya mama ambao kwa bahati mbaya 
wanabeba mzigo mkubwa wa kulea watoto wetu ambao ni 
wafanyakazi na wakulima wa nchi hii. Kazi kubwa ya UMATI 
ni kuona huduma za uzazi na malezi bora zinatolewa. Sote 
tunafahamu sana, utoaji wa huduma hizi ni kwa kufuata mila 
na desturi za Kiafrika. UMATI inajaribu kuelimisha wanan- 
chi juu ya desturi hii ili mama wetu wawe na mapumziko ya 
kutosha baada ya kuzaa mtoto kabla ya kushika mimba 
nyingine.” 

Mwalimu J.K. Nyerere akizungumzia juu ya mama 
walivyokuwa wanapanga uzazi wao zamani kwa majira 
alisema, “Zamani akina mama hawa walikuwa na utaratibu 
wao, mimi siujui, lakini walikuwa nao. Sijui miiko, sijui 
wanajidanganyaje, sijui hufanyaje, basi kama kwamba 
walijua kwamba sisi ndio wafanyakazi na maadamu sisi ndio 
wafanyakazi ni lazima sisi tuwe na uwezo ule wa kufanya kazi 


101 








ama. sivyo, tutashindwa kufanya kazi. Basi ilikuwa kama 
kwamba wanajipa. muda, ama iko miiko inayowawezesha 
kufanya kazi.”?! Mwalimu alisisitiza kuwa wanawake ndio 
wafanyakazi na ndio hawa wanaowazaa watoto. Kama hivyo 
ndivyo, ili waweze kufanya kazi, mama wetu wa zamani 
walikuwa wanatumia mbinu fulanifulani ili wakae kwa muda 
bila kuzaa ili waweze kufanya kazi.” 

Ni dhahiri basi uzazi wa majira siyo jambo jipya katika 
mila na utamaduni wa Mtanzania. 

Mwalimu J.K. Nyerere alisema, kuwa siku hizi hakuna 
utaratibu huo. “Mmenielewa hapa kabla sijatoboa. Siku hizi 
mwanamke anazaa mwaka hata mwaka kama sungura. 
Waheshimiwa mtaniwia radhi kwa kulisema jambo hilo 
maana lazima mjinga mmoja aliseme na aliseme hivihivi 
katika hadhara ama sivyo linaonewa haya halisemwi na 
linazidi kutubana tu. Mama huyu anapata mimba kila mwaka 
kama sungura na ndiyo wafanyakazi wa Tanzania hawa. Kwa 
hiyo maisha yao yote ama ni mjamzito au ananyonyesha na 
wao ndio wafanyakazi wa Tanzania, na kila mwaka 
utakapomuona, ama ni mjamzito ama ananyonyesha”? 
Alisisitiza waziwazi juu ya uzazi wa kiholela uliopo na hatari 
zake kwa taifa letu. Takwimu zifuatazo zinaonyesha vifo vingi 
vya watolo wanaozaliwa bila utaratibu maalumu. Takwimu 
zinazohusu Tanzania zinalinganishwa na takwimu za nchi 
iliyoendelea kama Uingereza. 


102 





TAKWIMU ZA WATU NA ZA KIAFYA ZA 
TANZANIA ZIKILINGANISHWA NA UINGEREZA 


(a) HESABU YA WATU 
Jedwali Na. 19 


Asilimia ya watoto 
chini ya miaka 15 


Wastani ya watoto 
kila familia 


















milioni 50 















Asilimia ya 
mama wa miaka kati ya 
15 — 45 na watoto chini 
miaka 15 









(b) TAKWIMU ZA KIAFYA 


Idadi ya watoto wanaozaliwa | 47/000 1218/1000 
Idadi ya watoto chini ya 
18/1000 


mwaka mmoja wanaokufa 
kwanza 60/1000 22/1000 


Idadi ya vifo vyote 22/1000 11.8/1000 


“Makisio ya mwaka 1976 kabla ya sensa za 1978. 


103 










160/1000 








Watoto wanaozaliwa wafu na 
wale wanaokufa wiki ya 


























70/1000 0.77/1000 


(c) HALI YA KIUCHUMI 
(Kwa shilingi za Tanzania) 


al 


Kutokana na takwimu hizi tunagundua mambo kadhaa. 
Kwanza, watoto wengi wanazaliwa kila mwaka. Pili karibu 
nusu ya watu wote ni watoto. Tatu watoto wengi wanakufa 
wakiwa wachanga. Na ntie, familia ya Tanzania ina watoto 
wengi. 

Kutokana na umaskini wetu unaoonyeshwa katika tak- 
wimu hizi ni dhahiri kuwa uchumi wetu hauwezi kutosha 
kutunza watoto wengi namna hiyo, watoto wengi kufa ni 
hasara isiyoonekana ( invisible economic leakage) Katika 
Mkutano Mkuu wa TANU wa Kumi na Sita Ndugu Julius 
Nyerere alizungumzia swala la kuongezeka kwa idadi kubwa 
ya watoto na kuilinganisha na hali halisi ya uchumi alisema: 
“Wale wote wanaozaliwa kwa mwaka, ukipunguza hesabu ya 


104 


miaka 46 





Wastani wa umri kwa wote 


Vifo vya watoto chini ya 
miaka 5 















Vifo katika miaka 1—4 






Mapato kwa kila mtu kwa 
mwaka 





Matumizi kwa afya kwa kila 
mtu kwa mwaka 





wale wote wanaukufa, tunabaki na laki tatu na themanini 
elfu. Alhamdulilah. Hawa jamaa wanaoongezeka hawana 
majembe. Wana midomo tu. Hawa s sawa na wahamiaji, 
kwanza wahamiaji wamekuja majitu mazima na ma Jembe yao 
na mjundu yao na wanahamia Tanzania. Wanasema Tan- 
zania iko tupu twende kule, kwa hiyo kila mwaka wanaingia 
laki tatu pamoja na majembe yao na tunawaonyesha: 'Msitu 
wenu ule pale! Na nyinyi msitu wenu ule pale'. Wanafyeka, 
wanalima na wanapanda. La hasha! Waheshimiwa hawa huja 
na mdomo tu ... Jamaa hawa laki tatu na themanini elfu 
wana midomo tu na itachukua muda mrefu kabla hajashika 
mundu huyu”.3 

Uzazi wa mara kwa mara unasababisha mama kuwa na 
ugonjwa wa utapiamlo na watoto anaowazaa licha ya wengine 
kuzaliwa na utapiamlo, wanazidi kuendelea na utapiamlo wao 
baada ya kuzaliwa kwa kukosa malisho mazuri. Wapo watoto 
zaidi ya laki sita wanaozaliwa nchini Tanzania kila mwaka. 
Kati yao 50,000 hufa kabla ya kumaliza wiki nne. Kati ya 
watoto miilini 2.7 walio chini ya umri wa miaka mitano, 
zaidi ya laki sita wana ugonjwa wa utapiamlo, Maana yake ni 
kwamba katika mwaka wowote ule idadi ya watoto walio na 
ugonjwa wa utapiamlo ni kama idadi ya watoto wanaozaliwa 
kwa mwaka mmoja. Wengi wa wale wanaopatwa ' na 
utapiamlo, ni wale hasa wanaokatishwa kunyonya ziwa ili 
kuwapisha wenzao wanaozaliwa. Kati ya watoto laki sita 
wenye utapiamlo 120,000 wanakufa kila mwaka na nusu ya 
vifo hivyo vinasababishwa na utapiamlo mkali au magonjwa 


kama surua ambayo hayaui watoto huko Uingereza nilipowahi 
kutibu watoto wenye surua kama hapa kwetu nchini, Kati ya 
vifo 120,000 vya watoto walio chini ya umri wa miaka mitano; 


50,000 wanakufa kwa magonjwa yanayowapata “kabla 
hawajatimiza mwezi mmoja. Watoto 30,000 wanakufa kwa 
sababu ya surua 30,000 wanakufa kwa magonjwa ya kuam- 
bukiza na mengineyo, 10,000 wanakufa kwa utapiamlo mkali, 
Watoto 30,000 hawangekufa kwa surua kama hawangekuwa 
na utapia mlo, 


105 








Katika utafiti wa jamii uliofanywa katika mikoa mitano 
ya Tanzania mwaka 1965 hadi 1968, ilidhihirika kuwa 
asilimia ishirini na mbili ya watoto chini ya umri wa miaka 
mitano wana ugonjwa wa utapiamlo.” Utafiti wa jamii 
uliofanyika mwaka 1975 hadi 1977, miaka 10 baadaye, katika 
mikoa usa ya Tanzania, unaonyesha utapiamlo umeenea kwa 
asilimia thelathini ya watoto chini ya umri wa miaka mitano. 
Hivyo, kwa muda wa miaka kumi ugonjwa huu haujapungua 
na unaonyesha dalili ya kuongezeka.” Jitihada nyingi 
zimefanywa na Wizara za Afya, Kilimo na Elimu ya Taifa 
kuelimisha wananchi juu ya cnakula bora. Kitaifa, jambo hili 
limeshughulikiwa na ofisi ya Waziri Mkuu na hata mwaka 
1976 kampeni maalumu ya CHAKULA NI UHAI, ilizinduliwa 
rasmi na Rais wa Jamhuri ya Tanzania. 

Ijapokuwa juhudi zote hizi zimefanyika, inaonyesha kuwa 
ugonjwa wa utapiamlo haujapungua na huenda unaongezeka 
kama takwimu zinavyoonyesha. Ziko sababu nyingi 
zinazosababisha ugonjwa wa utapiamlo licha ya kukosa 
chakula bora. 

Uzazi wa watoto wengi kwa muda mfupi ni mojawapo ya 
sababu kubwa zinazoleta utapiamlo kwa watoto wengi hapa 
Tanzania. Kama jambo hili halitashughulikiwa kitaifa kama 
vile swala la chakula bora, juhudi zetu za kuondokana na 
ugonjwa wa utapiamlo hazitafanikiwa. 

Sasa hebu tuzungumzie sababu zinazotulazimisha 
tuhimize uzazi wa majira hapa Tanzania. Upangaji wa uzazi 
wa majira unampa mama nafasi ya kushiriki katika uzalishaji 
mali na kujihusisha na mambo mengine yanayoleta maen- 
deleo nchini. Kilimo ndicho kinapatia nchi yetu karibu 
asilimia sitini ya fedha za kigeni na wengi wanaolima vijijini 
ni wanawake wala si wanaume. Wanawake hao ndio 
wanaozaa mwaka hata mwaka bila utaratibu wowote. Kadri 
wanavyozaa mara kwa mara ndivyo kadri wanavyozorota 
katika uzalishaji mali. Mfumo huu wa wanawake kuwa ndiyo 
hasa walimaji siyo sahihi, lakini ndiyo hali halisi ilivyo. 
Katika kuzungumzia suala hili Ndugu Nyerere alisema: “Tan- 


106 





ii 





—., 


zania, wafanyakazi ni wanawake. Jambo hili nimelisema na 
wala sio mara moja, nitalirudia mpaka hapo litakapoeleweka. 
Kukicha tu mwanamke anaanza kazi, anaweza akaanza saa 
kumi na moja za alfajiri na akaendelea mo ja kwa moja mpaka 
saa tatu za usiku, yaani Jumatatu, Jumanne, Jumatano, 
Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili na wala hana livu. 
Haufiki wakati ukasema, “Sasa mama nenda livu'. Haer di livu 
maana hana livu. Nyinyi waheshimiwa na wote mliopo hapa 
mnajijua hali zenu huko sijui wangapi mnashindana sana na 
wake zenu katika kazi. Sasa nasema Tanzania wafanyakazi ni 
wanawake, ndio wanachapa kazi. Tutakapoona huko maen- 
deleo mengi, usidanganyike ni maendeleo ya wanawake ya 
kilimo, Inauma lakini ... Wafanyakazi Watanzania ni 
wanawake na wao kwa bahati mbaya, kwa bahati njema, sio 
kwa bahati mbaya, ndio wanaozaa hawahawa jamaa. Basi 
kina mama hawa ndio wanaozaa yaani hawa wafanyakazi.” 

Upangaji wa uzazi wa majira unampa mama nafasi ya 
kutumia uhuru wake wa kujiamulia mambo yanayomhusu. 
Wanawake wengi duniani bado wanatendewa kama 
watumwa. Mwandishi mmoja maarufu aliandika katika 
kitabu chake kuwa wanawake ni “Dunia ya Tano” Dunia ya 
kwanza ni Amerika na Ulaya Magharibi. Dunia ya Pili ni Russia 
na Ulaya ya Mashariki. Dunia ya Tatu ni nchi nyingi za Asia, 
Amerika ya Kusini na Afrika. Dunia ya Nne ni nchi 25 zilizo 
masikini kuliko zite duniani. Kuhusu hao wanawake mwandishi 
huyo alisema: “Wanazaa watoto, wanatoa maziwa ya 
kuwalisha hawa watoto, wanachota maji, wanakusanya kuni 
za kupikia, wanashona nguo za kuvaa, wanajenga nyumba na 
kuchimba barabara, wanabeba mizigo na kuketi” sokoni 
wakiuza mazao ya ziada ...”3? Mwandishi huyu ameonyesha 
waziwazi kuwa mahali pengi duniani mama wengi hawana 
uhuru kwa jinsi wanavyotendewa. Wanafanyishwa kazi kama 
wao ni watumwa. 

Upangaji wa uzazi wa majira unamfanya mama asizae 
watoto wenye utapiamlo. Mama akiwa na utapiamlo wakati 
wa mimba, anazaa watoto wenye uzito pungufu na wanaugua 


107 





na kufa kwa urahisi kwa sababu ya ugonjwa wa utapiamlo 
waliozaliwa nao. Kuhusu suala hili mtaalamu mmoja alian- 
dika. “Ugonjwa wa utapiamlo kwa mtoto huanzia kwenye 
kizazi cha mama, na kuishia katika kikaburi kidogo”. 3? 
Maana ya mwandishi huyu ni kwamba mtoto anayezaliwa na 
mama aliye na malisho hafifu wakati wa mimba anazaliwa na 
uzito mdogo ikiwa kwamba ugonjwa wa utapiamlo umekwisha 
kumpata. Kwa kuwa mama anazaa mtoto mwingine upesi 
sana, huyu mtoto aliyezaliwa na utapiamlo anakatishwa 
kunyonya ziwa kwa haraka. Kwa sababu mwili wake mdhaifu 
ukishikwa na ugonjwa unamuua upesi wakati bado mtoto. 
Haya yote hayangetokea kama mama angekuwa amelishwa 
vizuri. 

Kwa upande wa mtoto upangaji wa uzazi wa majira ni 
lazima ikiwa tunataka watoto wanyonye maziwa kwa muda 
mrefu ili wawe kila mara karibu na joto na mapendo ya mama 
zao. Licha ya kuzuia watoto kuharisha hovyo na kupata 
utapiamlo, mtoto kunyonya maziwa ya mama yake kwa 
wakati mrefu huzuia magonjwa ya ngozi na akili. Vilevile kwa 
baadhi ya mama hawapati mimba upesi wakinyonyesha kwa 
muda mrefu. 

Upangaji wa uzazi wa majira unasaidia mtoto kupata 
chakula kizuri, kupata elimu shuleni, na kunazuia mtoto 
kutopata magonjwa na kufa kwa urahisi na hayo magonjwa. 
Nchi ya Sweden ina vifo vichache zaidi vya watoto wadogo 
kuliko nchi nyingine yoyote duniani, lakini vilevile ieleweke 
kuwa nchi hii ni mojawapo ya nchi duniani ambamo watoto 
wachache sana wanazaliwa (Watoto 12. kwa kila watu 1,000 
wanazaliwa Sweden hali watoto 47 kwa kila 1,000 wanazaliwa hapa 
Tanzania). 


Nchi za kijamaa kama Poland ziliweza kupunguza vifo 
vya watoto wachanga toka 150 kwa kila watoto 1,000 mwaka 
1946 mpaka chini ya 20 kwa kila watoto 1,000 kwa muda 
mfupi wa miaka chini ya 20. Czechoslovakia ilikuwa na vifo 
vya watoto wachanga 133 kwa kila watoto 1,000 baada ya Vita 
Kuu ya' Pili, mwaka 1967 vifo hivi vilipungua kuwa 17 kwa 


108 





————————— 





UA aa AA AA AAA DNA AI AA AA AAA AA 


AD 


Kielelezo Na. 20: Mama anawapeleka watoto wake wanne 
kwenye Kliniki pamoja atahitaji msaada wa 
upangaji wa uzazi wa majira. 


109 








kila watoto wachanga 1,000. Huko Poland mwaka 1935, 
wananchi wa huko walikuwa wanaishi kwa wastani miaka 41. 
Ijapokuwa Vita Kuu ya Pili iliiharibu sana nchi hiyo na 
kusababisha kuuawa kwa madakitari wengi, umri wa kuishi 
wa wastani wa watu wa Poland mwaka 1968 ulikuwa miaka 
68. Nchi hizi za Kijamaa zimeweza kupunguza vifo vya watoto 
kwa kuimarisha sana. mambo yahusuyo afya ya watoto na 
mama ikiwa pamoja na huduma za uzazi na malezi bora. Nchi 
nyingine ya kijamaa ni China ambayo imeendesha mipango 
yake ya uzazi wa majira vizuri na kupunguza vifo vya watoto 
vingi. Tunaambiwa kuwa huko China, familia nyingi sana 
wanapenda kuwa na watoto wawili wawili baada ya kupewa 
mafundisho kwa wingi na kuelimishwa juu ya faida ya uzazi 
wa majira. Kwa mfano katika mji wa Rutung, kwenye jimbo la 
Kia ngsu, vifo vya watoto vilipungua sana baada ya wakazi 
wake kutekeleza vizuri mipango ya uzazi wa majira. Katika 
jumuia ya watu wa Chanan, kwa mfano, vifo vya watoto 
wachanga vilivyokuwa 11.5 kwa kila watoto wachanga 1,000 
mwanzoni mwa mwaka 1972, vilishuka ghafula kuwa 5.7 kwa 
kila watoto 1,000 mwaka 19723? 

Vilevile kuna sababu za kiuchumi. Upangaji wa uzazi wa 
majira unahusiana sana na maendeleo ya uchumi. Mwalimu 
Nyerere alisema: “Sasa nalirudia hili la kwamba watu 
wanaongezeka kila mwaka na kama wanaongezeka kila 
mwaka ni lazima uwezo wetu wa kuwalea uongezeke. Huwezi 
ukafurahi kwamba watu wameongezeka. Kama gunia lako la 
mchele ni lilelile moja kila mwaka na kila mwaka unaongeza 
mtoto, maisha yako hayatapanda ila yatateremka. Kwanza 
ulikuwa unakula gunia la mchele wewe na mkeo, sasa utalima 
gunia lile wewe na mkeo na mtoto. Halafu mwaka mwingine 
wewe na mkeo na watoto watatu. Kwa hiyo hali yao haipandi 
ila itateremka. Kwa hiyo ni lazima kila mwaka uongeze 
magunia ya mchele. Kama magunia yetu ya mchele 
hayaongezeki mwaka hata mwaka isipokuwa watoto tu 
wanaongezeka maisha yetu yatateremka.”“. 

Jambo lingine ambalo watu hawalioni kwa urahisi ni kwa 


110 





kupoteza fedha zetu nyingi sana kwa kutibu maradhi 
yanayotokana na uzaaji wa watoto bila utaratibu. Hasara 
nyingi inapatikana kama watoto wanaozaliwa wanakufa. 
Watoto wanaokufa wangegharimiwa na familia pamoja na 
taifa. Tukibuni kuwa kila mtoto anayekufa kwa wastani 
amegharimiwa shilingi elfu mbili ndiyo kusema watoto wetu 
walio chini ya umri wa miaka mitano wanaokufa kila mwaka 
yaani watoto 120,000 wamegharimiwa kama shilingi 
240,000,000/-. Kiasi hiki cha fedha kilikuwa ni asilimia nane 
ya bajeti ya maendeleo ya mwaka 1976. Hali hii ina maana 
kuwa licha ya fedha nyingi zinazotumika kutibu magonjwa 
ambayo yanasababishwa na kuzaa watoto wengi kwa muda 
mfupi, vifo vingi vya watoto hawa vinasababisha uchumi 
unadidimia kwa sababu ya kupoteza fedha ambazo tulizok- 
wisha kutumia kuwalea. Kihistoria, upo ushahidi kutoka nchi 
zilizoendea na nchi za kijamaa kuwa idadi ya vifo vya 
watoto wachanga ilipungua kwa vile uzazi wa majira ulikuwa 
unafuatwa vizuri sana. Nchi hizo ni kama Uchina, Yugoslavia, 
Poland na Czekoslovakia. 

Makatibu wa Chama wa wilaya walipokutana huko 
Mikumi, mwezi Juni 1978 walipendekeza kwamba chama cha 
uzazi wa majira, UMATI, kifutwe. Sababu zao kuhusu pen- 
dekezo hilo hazikutajwa katika vyombo vya habari, lakini bila 
shaka ni zilezile zinazotolewa kutoka wakati hata wakati 
tangu chama hicho kianzishwe nchini. ?2 

Mwaka 1973 baadhi ya viongozi wa chama na serikali 
walitoa lawama sana kwa chama cha UMATI na shughuli 
zake zote katika mkoa mmoja zilisimamishwa. Tukio. hili 
lilikuwa ni baraka kwa UMATI kwani Halmashauri Kuu ya 
Chama ilikutana mara na kulijadili swala la UMATI. Chama 
kiliamua na kutoa mwongozo kuwa shughuli za UMATI zien- 
delee, Wizara ya Afya ilipewa Jukumu la kuona kuwa shughuli 
za uzazi wa majira zinafanikiwa kwa hali na mali nchini pote. 
Kutokana na mwongozo huo Wizara ya Afya inatoa huduma 
zote za uzazi wa majira na UMATI inashughulika zaidi na 
mafinzo kwa wafanyakazi wake na wa Wizara ya Afya, 


111 





walimu, viongozi na,wananchi wote. 

Mapendekezo yaliyotolewa na makatibu wa Chama wa 
wilaya walipokutana huko Mikumi yasiwakatishe tamaa 
wafanyakazi wa UMATI. Tukio hili limeonyesha baadhi ya 
viongozi hawaelewi kabisa baadhi ya matatizo ya nchi hii na 
namna serikali na Chama vinavyojitahidi kutatua matatizo 
hayo. Ni wazi kuwa mwaka 1973 Chama kiliamua kuwa 
shughuli za uzazi wa majira bora ziendelee na serikali kwa 
kupitia Wizara ya Afya, ilipewa jukumu la kutekeleza uamuzi 
huu. Uamuzi huu ulifikiwa baada ya wataalamu kutoa hoja 


viongozi wengi wa mikoa, wilaya na vijiji hawana habari juu 
ya baadhi ya miongozo ya Chama. Kazi yetu sisi walimu wa 
uzazi wa majira ni kupata mbinu mpya zinazofaa na 
kutumia unyenyekevu, heshima na adabu nzuri 
kuwaelimisha viongozi hawa wa watu ili waelewe mambo 
yaliyo katika mipango ya nchi ya maendeleo. Kuwalaumu au 
kuwacheka hawa viongozi hakutasaidia chochote. Tukio hili 
limetuonyesha kuwa jukumu la UMATI ililopewa na Chama 
la kufundisha wananchi juu ya uzazi wa majira bado 
halijafanikiwa kiutekelezaji. 

Ni matumaini yangu kuwa sote tutakaopata mafunzo ya 
juu tutawaendea na kuwaelimisha viongozi huko mikoani, 
wilayani na vijijini, juu ya suala hili la uzazi wa majira kwa 
maneno na hata kwa vitendo. Ni matumaini yetu kuwa 
vyombo vyetu vya habari vitatumika kuwaelimisha wananchi 
wote jiju ya umuhimu wa uzazi wa majira. Vilevile UMATI 
ina jukumu la kuona kuwa vyuo vya uganga, ualimu, siasa, 
sayansi ya jamii na kadhalika vinapata mafunzo ya kutosha 
juu ya uzazi wa majira. 

Mwisho, sote tunaelewa, “kupanga ni kuchagua”. Hatuna 
budi kupanga ili tuwe na idadi ya watoto tunayoweza 
kuhudumia. Hatuna budi kupanga ili wawe na nafasi zaidi ya 
kujishughulisha na ujenzi wa taifa badala ya kukaa nyum: 


112 





— 


bani, kuzaa kila mara na kulea watoto tu. Ni lazima tuelewe 
watoto ni watu wanaotegemea jamii na hawazalishi mali 
kuongeza uchumi wa taifa. Katika Mkutano Mkuu wa Chama 
cha Tanu mwaka 1969, Ndugu J. K. Nyerere alisema: 
“Nilichotaka kusema ni kwamba kuongezeka kwa watu nchini 
ni jambo zuri kwa kuwa tuna eneo kubwa la nchi na kuna 
sehemu kubwa ya ardhi ambayo haijatumika. Lakini, ni 
muhimu ieleweke ya kuwa watoto 350,000 wanaozaliwa kila 
mwaka ni watoto walio mikononi mwetu na siyo wafanyakazi. 
Watahitaji kuvikwa nguo, kulishwa chakula na kuelimishwa 
kwa miaka mingi kabla hawajaweza kuzalisha mali na 
kuongeza uchumi wa nchi hii.” 8 

Chama cha UMATI na waandishi wa habari nchini wana 
deni kubwa kwa taifa, na hilo ni deni la kuwaelimisha wanan- 
chi wa ngazi zote juu ya uzazi wa majira. Chama kilitoa 
mwongozo UMATI kuendelea na shughuli zake. Chama 
kinategemea kuona matokeo mazuri, yaani vifo vya watoto 
wachanga kupungua. Kama Chama kilivyokabidhi UMATI na 
Wizara ya Afya mzigo wa kutoa huduma zote za uzazi wa 
majira, katika hali hiyo, Chama kitakuwa tayari kutoa 
msaada wowote wa hali na mali kwa vyombo hivi ili tuwe na 
Watanzania wenye afya bora na uchumi wa nchi yetu uendelee 
mbele. 

Sote tuelewe kuwa uzazi wa malezi bora maana yake ni 
kuwa na idadi ya watoto unayotaka, kwa wakati unaowataka. 
Uwezo wa kupanga uzazi na ma jira tunao. Sababu za kupanga 
uzazi wa majira tunazo; iliyobakia tuwatilie nia viongozi na 
wananchi ya kutaka kuwa na uzazi wa majira ili taifa letu 
lipate wafanyakazi na wakulima hodari watakaoweza kuon- 
doa adui umasikini. 


113 





SURA YA KUMI 


Haki za Mama na Watoto 
Zinavyokiukwa 


Katika nchi nyingi za Kiafrika mwanamke baada ya 
kuolewa huishi kwa kufuata utashi wa amri ya mumewe. 
Hadithi hii ifuatayo ni ya kweli ambayo niliipata mwaka 1966 
wakati nilipokuwa Mganga Mkuu wa Wilaya ya Kilwa. Ni 
hadithi ya kusikitisha na kuleta maswali mengi na inasema 
ifuatavyo: 

Msichana mmoja aliyekuwa na umbo zuri na tabia njema 
wakati wa utoto wake alipendwa na vijana wa umri wake. 
Mariam mara nyingi alipenda sana kuzungumza au kucheza 
na vijana wa kiume na kike rika yake na wote walimpenda 
sana kwa kuwa alikuwa na adabu nzuri na hakuwa na 
majivuno yoyote ya kujivunia uzuri wake wa mwili, Siku moja, 
Mariam baada ya kumaliza masomo ya shule ya msingi 
alistuka baba yake alipomueleza kuwa atakayekuwa mume 
wake angekuja kumwangalia. Baba alimweleza kuwa alik- 
wisha mchagulia mume na kuwa huyu mume alikwisha lipa 
Shs. 2,000/- kama mahari. Mariam alibabaika sana kwani 
alikusudia kuolewa na kijana mmoja wa umri wake, 
Hakuweza kuvumilia, alilia na kupiga yowe kwani siku 
hiyohiyo alipata barua ya kuwa amechaguliwa kuingia kidato 
cha kwanza katika shule ya Jangwani, Dar es Salaam. 
Alipomueleza baba yake juu ya kuendelea na masomo baba 
yake alimwambia itamlazimu aolewe na asahau mambo ya 
kusoma. 

Kimila amri ya baba lazima ifuatwe. Miriam alipaswa 
kuolewa na mkulima mmoja mwenye umri wa miaka 45, 


114 





II aaI————————————A 


wakati huo Mariam akiwa na umri wa miaka 17. Mwaka 1958 
aliolewa na huyu bwana Ali Kindamba ambaye alikwisha 
kuoa wanawake watano zamani. Kati ya hao wake watano, 
alishatoa talaka kwa watatu ambao kwa wakati huo 
walikuwa wanaishi katika mji wa Dar es Salaam na kwa 
kutegemea wanaume wapita njia. 

Katika maisha mapya ya Mariam, ilimpasa akae nyum- 
bani kwa wakati wote bila kutoka nje kwa kuwa umbo lake 
lilivutia sana mumewe aliona wivu alidhani kuwa vijana 
wengi wangemtamani. Bwana Ali alikuwa anampiga Miriam 
alivyopenda. Isitoshe Mariam alikuwa akizaa mtoto kila 
mwaka. Vilevile ilimpasa Mariam ashirikiane na wake wen- 
zake wawili katika kulima shamba kubwa kila mwaka ili 
chakula kipatikane na ziada ya mavuno kuuzwa. Utajiri wa 
Ali Kindamba ulitegemea sana kazi zilizofanywa na wake 
zake. Mazao yakiuzwa Ali huchukua fedha zote na mara 
nyingi huzitumia kwa kuchumbia mke mwingine, 

Mariam alipokuwa karibu kuzaa mtoto wa 7 mwaka 1965 
alitoka damu sana. Hospitali ya shirika la dini ambayo ndiyo 
ilikuwa karibu, ilikuwa mwendo wa saa mbili na nusu. 
Alipofika hospitali, alikuwa mgonjwa sana. Mtoto alizaliwa 
amekufa. 

Wengi wa wanawake majirani wana watoto hai kama 
watatu kati ya watoto saba au nane waliozaa. Kwa bahati 
nzuri Mariam alikuwa na watoto 6 hai lakini wote walikuwa 
wanawake. Mariam hakuwa na mtoto wa kiume wa kurithi 
mali ya baba. Kwa hiyo ilibidi aendelee kuzaa mpaka ampate 
mtoto wa kiume ijapokuwa maisha yake yalikuwa karibu 
yapotee wakati wa kuzaa mtoto wa saba. Kwa wakati huu 
alikuwa na umri wa miaka 25 lakini uso wake ulionekana 
kama miaka 35. Hata hivyo aliendelea kulima shamba la 
mumewe na kutunza watoto. 

Siku moja Mariam alimwambia mumewe juu ya uzazi wa 
majira alivyofundishwa kwenye kliniki inayotembea (mobile 
MCH Clmic) iliyokuwa kwenye zahanati iliyo kilomita 8 
kutoka nyumbani kwao. Mumewe alikuja juu na kumkanya 


115 


WW ————A——-——————— 


Miriam asitaje jambo la namna hiyo hata siku moja. 

Mwaka 1966 alikuwa na watoto wanne wenye umri chini 
ya miaka mitano ambao walikuwa hawajapewa sindano za 
kuzuia magonjwa. Alikuwa hajawahi kupewa elimu ya lishe. 
Hawa watoto wachanga walianza kuwa wagumu kuwatawala. 
Mara wanapigana, mara mmoja amejiunguza na chai 
inayochemka jikoni na mwingine amevunjika mkono baada ya 
kuanguka. Mtoto mmojawapo mwenye umri wa miaka mitatu 
bado hajaweza kusimama mwenyewe wala kuongea. Mtoto 
mwingine alipooza mguu mmoja kwa ugonjwa wa polio. Shule 
aliyosoma Mariam ipo kilomita 8 toka nyumbani kwao. Shule 
yenyewe ilikuwa na mazingira machafu na haikuwa na choo 
nilipoitembelea mwaka 1966. Mariam alikuwa mwanamke 
mwenye akili nyingi na mchapa kazo hodari sana. 
Angeliweza kujipatia kazi maofisini au viwandani, angepata 
fedha za kusaidia familia yake ambayo inazidi kuwa kubwa. 
Lakini hawezi kutafuta kazi kwa kuwa anazaa kila mwaka. 
Mumewe hamruhusu kutoka nyumbani; na mahali alipo 
hakuna kituo cha watoto ambacho Mariam angeweza kuacha 
watoto wake akienda kazini. 

Ali Kindamba, kama waume wote wenye ubinafsi alitaka 
wakati wote apewe chakula kizuri na kingi. Kama mkewe 
hakutimiza hivyo basi ugomvi unatokea. Siku akipandwa na 
mori hasa kama anachumbia msichana mwingine kwa siki, Ali 
anaweza kumpa Mariam talaka mara kwa kusema mara tatu, 
talaka, talaka, talaka, Mariam anapopata talaka, anaacha 
mali yote aliyompatia Ali pamoja na watoto wote. Hana budi 
kwenda Dar es Salaam kuungana na wake wenzake na 
kujipatia mahitaji yake ya kila siku kutokana na wanaume 
wapita njia. Nilipohamishwa toka Kilwa kwenda Sum- 
pawanga 1967, nilimwa Mariam na Ali wako pamoja na 
ninatumaini hawajaachana. 

Yaliyompata Mariam, yanawapata wanawake na watoto 
wengi wa Tanzania. Mama na watoto wananyang'anywa haki 
zao na wanaume. Mtoto wake mmoja ubongo wake 
umeharibika (mentally handicapped) na ndiyo maana huyu 


116 





— . 


mtoto wa miaka mitatu hajaweza kusimama, kutembea wala 
kuzungumza. Tanzania” nzima hakuna taasisi ya kusaidia 
wazazi kuwatunza watoto kama hawa. Mtoto mwingine 
amepooza mguu kwa ugonjwa wa polio. Ni mahali pachache 
sana hapa Tanzania mtoto wa aina hii anaweza kutibiwa, 
Vilevile Tanzania hatuna shule maalumu ya viwete tokea 
shule ya msingi mpaka elimu ya sekondari, Kijiji alichokuwa 
anaishi Mariam hakikuwa na kituo cha watoto. Nchini kuna 
vituo vichache vya watoto. Matatizo ya hivi vituo, vimean- 
zishwa na mashirika ya aina mbalimbali na hakuna wizara 
yoyote inayoratibu mambo ya vituo vya watoto kikamilifu. 
Katika mashule, huduma za afya hazitolewi karibu nchi nzima 
kama ilivyokuwa shule aliyosomea Mariam ambayo hata choo 
hakikuwepo. Huduma za afya shuleni zinatolewa kwenye miji 
mikubwa kwa kutegemea daktari aliyekuwa anatilia 
umuhimu wa afya ya watoto wa shale. Dakitari wa aina hiyo 
akiondoka na huduma za afya shuleni zinazorota. Haya ndiyo 
tumekwishaona katika miji mikubwa, miaka iliyopita. 


Kuhusu Mwaka wa Watoto 


Itabidi Kamati ya Taifa ya Watoto ifikirie mambo ambayo 
yana nia ya kuongeza afya ya watoto, kuwapatia haki mama 
na watoto na kuanzisha huduma zenye manufaa kwa watoto 
ambazo kwa sasa hakuna. 


Kwanza ni kuzuia vifo vya watoto. Magonjwa mengi 
yanayowapata watoto na kuwaua yanatokana na ugonjwa wa 
utapiamlo, kuzaa watoto wengi muda mfupi na magonjwa 
yanayoambukiza kama surua. Mkazo ungetiliwa katika 
mwaka wa watoto kwenye uzuiaji wa utapiamlo. Uzazi wa 
majira, na kuzuia surua na magonjwa mengine yanayoam- 
bukiza. 


117 





. Ui aa AA K 


| 
| 
| 


aa IA AA 





Kielelezo Na. 21: Mtoto anapeperusha bendera iliyoandikwa 
haki za mtoto. 


118 





AA LL—————— 





Jambo jingine la kushughulikia ni kuhusu watoto vilema. 
Kwanza ifikiriwe kuwa na mahali pa kutunzia watoto ambao 
akili zao ni chini sana na wala hawawezi kusoma. Pili taasisi 
za kutunzia watoto ambao ni viwete ziongezwe. Zianzishwe 
shule za vilema na viwete toka shule ya msingi mpaka sekon- 
dari. Zipo shule chache nchini za viziwi na vipofu lakini 
hakuna shule za kushughulikia watoto walio na Cerebml Palsy. 
Nne ni lazima vituo vingi vya watoto Day care centres vian- 
zishwe na kuwepo na wizara maalumu ya kuratibu vituo hivi. 
Tano:ni kwamba shule ya vidudu (nursery schools) zianzishwe 
kwa wingi kwani shule hizi zinasaidia mtoto mchanga kuen- 
deleza akili yake upesi kwa kujumuika na watoto wengine. 
Shule hizi ni chache na inafaa ziongezwe. Sita ni kwamba 
lazima ziwepo huduma za afya mashuleni. Huduma hizi 
zimelegalega sana kwa miaka mingi. Ingefaa Wizara ya Elimu 
ya Taifa ichukue jukumu la kutoa huduma hizi kikamilifu na 
hasa ikishirikiana na shirika la Chakula Bora na kupata 
ushauri kutoka Wizara ya Afya. 

Mwisho ni sheria za kulinda watoto. 

Sheria za nchi hii ziangaliwe na vifungu viwekwe vya 
kulinda watoto wadogo kwa kila njia pamoja na kulinda 
mama zao. Mama na watoto wako pamoja hivyo kwamba ni 
vigumu kumfanyia mmoja kitu bila kumfanyia mwingine. 








—J 
. 


10. 


Tanbihi 


R. M. Titmuss, G. McDonald, B. Abel-Smith, A. N. 
Williams na C. H. Wood, The Health Services of Tanganyika, 
Pitman Medical Publishing Co. Ltd. London 1964. 
ukurasa wa 15. 

Hotuba ya L. Stirling, Mbunge, Waziri wa Afya, katika 
Bunge 1977. 

S. Akhtar, Health care in the People's Republic of China, In- 
ternational Development Research Centre, Ottawa 
Canada, 1975, ukurasa wa 122. 

A. D. Chiduo, Mhadhara wa Kumbukumbu ya Michael 
Ngirwamungu kwenye Mkutano wa Mwaka wa Kisayansi 
wa Chama cha Uganga Tanzania, Septemba, 19759. 

O. Ghish, “Lancet”, 1, Desemba 1973, kurasa 1251 — 
1254. 

Hotuba iliyotolewa na P. Msekwa, Katibu Mtendaji 
Mkuu, Chama cha Mapinduzi, kwa wanachama wa 
Chama cha Madaktari Tanzania kwenye sherehe ya 
kufunga Mkutano Mkuu wa Mwaka, 1978. 

Makisio ni ya mwandishi aliyoyafanya baada ya kusoma 
vitabu vilivyodondolewa katika tanbihi ya kwanza na ya 
tano. 

D. Werner, Where There is no Doctor, California Hesperian 
Foundation, First English Edition, 1977, p. 21. 

R. S. Illingsworth, The Development of the Infant and Young 
Child Normal and Abnormal, E and $S Livingstone Ltd., 
Edinburght London, Third Edition, 1966. 

Wizara ya Uchumi na Mipango ya Maendeleo, 
“Rconomic Survey, Dar es Salaam 1970/71, ukurasa wa 
111. 


120 


14, 


15. 


16. 


17. 


18, 


19. 


20. 


21, 


22. 


J. Hutchison, Practica! Paediatric Problems, Lloyd-Luke 
Medical Books Ltd. London1972, kurasa 579 — 592. 
R. McKeith and C. Wood, Infant Feeding and Feeding Dif- 
ficulties, J, and 'A; Churchill, London, Fourth Edition, 
1971, kurasa 86 — 87. 

V. P. Kimati, “Matatizo Yanayowakabili Watoto chini ya 
umri wa Miaka Mitano”, katika gazeti la LISHE, Dar es 
Salaam, toleo la 11. 1. 1977, ukurasa wa 20. 

M. King, F. King, D. Morley, L. Burgess, A. Burgess, 
Nutrition for Developing Countries, Ozford University Press, 
Nairobi 1972, Section 7.3. 

D. Hunter, R. R. Bomford, Hutchisan's Clinical Methods, 
Fifteenth Edition, Bailliere Tindall Cassell, London 
1968, ukurasa wa 344. 

B.. B. Wood, A Paediatric Vade-Mecum, Seventh Edition, 
Lloyd-Luke Medical Books, Ltd. London, 1970, ukurasa 
wa 131. 

Smithells, G. Levells, Deleterious Aspects of the Placental 
Transfer of Drugs, in the “Peutic Choice in Paediatrics” 
Edited by W. L. Burland and B. M. Laurance, Churchil 
Livingstone London, 1972, kurasa 60 — 67. 

Hotuba ya Bajeti 1976 iliyotolewa na Amir Jamal, 
Mbunge, Waziri wa Fedha na Mipango, katika Bunge na 
kuchapishwa katika gazeti la “Daily News” Dar es 
Salaam, June 18, 1976. 

Kutokana na utafiti uliofanywa na mwandishi 1968 
katika mikoa tisa ya Tanzania. 

Ripoti ya mwaka iliyotolewa na Idara ya Peadiatrics na 
Afya ya Watoto kwa Mkurugenzi wa Shirika la Muhim- 
bili 1977. 

N. T. Maletnlema, S. A. Mohamed and J. MCkKeag, 
Human Nutrition Activities in Tanzania, Human Nutrition 
Unit, Ministry of Health, Dar es Salaam, 1970 ukurasa 
wa 62. 

J. McDowell, In Defence of African Food and Food Practices”, 
Tropical Doctor, 6, 37, 42, 


121 





23. 


24, 


25. 


26. 


217. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 
33. 
34, 


39. 


D.B. Jelliffe, The View d6f the Paediatric Nutrition in Bo 
Vchlauist, (editor) “Nutrition, A Priority in Africa 
Development, The Dag Hammarrskjeld, Foundation, Up 
psala Sweden, 1972, ukurasa wa 218. 

D. F. Clyde, History of the Medical Services of Tanganyika, 
First edition, Government Press Dar es Salaam, 1962. 
E. Bertil and R. Henin (editors, The Population Census, 
Bureau of Resource Assessment and Land Use Planning 
:n Collaboration with the Bureau of Statistics, University 
of Dar es Salaam, 1973. 

J. K. Nyerere, “Ujamaa — The Basis of Socialism” in 
“Freedom and Unity”, Orford University Press, 1968, P. 
120. 

M. Hamza, katika gazeti la “Daily News” Dar es Salaam, 
Desemba 6, 1976. 

Family Planning Association of Tanzania 1974, In- 
formation of Tanzania UMATI. 

J. G. C. Blacker, Population and Economic Development in 
Africa: The Role of Family Planning in Africa Development, 
Published by International Planned Parenthood 
Federation, 1968. 

Katika gazeti la Daily News, Dar es Salaam, Oktoba 27, 
1973, ukurasa wa 5. 

Hotuba aliyoitoa Mwalimu J. K. Nyerere kwenye 
Mkutano Mkuu wa TANU wa 16, na kuchapishwa na 
Tanganyika African National! Union, 1973. 

Tazama tanbihi 31. 

Tazama tanbihi 31. 

N. T. Maletnlema, S. A. Mohamed and J. McKeag, Human 
Nutrition Activities in Tanzania, Human Nutrition Unit, 
Ministry of Health, Dares Salaam, 1970 ukurasa wa 62. 
V. P. Kimati, The Recent Nutritional and the Related Health 
Status of Children in Rural Tanzania. Makala ambayo 
haijachapishwa, ilisomwa kwenye mkutano wa 
“ Association of Physicians of East and Central Africa” 
Juni 1978. 


122 


36. 
37. 


38. 


39. 
40. 


41. 
45. 


47. 


Tazama tanbihi 31. 

E. Boulding, Women in the Twentieth Century World 
Halsted Press Division, Sage Publications, John Wiley 
Sons, New York, 1977, 

Katika gazeti la “People Vol. 3. No. 1” 1976. Gazeti hili 
hutolewa na International Planned Parenthood 


“Federation, London, 


Child Health Care in New China, Journal of Chinese 
Medical Association, May 1, 1973. 

Tazama tanbihi 31. 

Tazama tanbihi 18. 

Tazama makala ya H. Kasambala, “Huduma ya Uzazi 
Bora zinavyotolewa kwa akina mama,” iliyochapishwa 
katika gazeti la Mzalendo, Dar es Salaafii, Agosti 6, 1978, 
ukurasa wa 5. 

D. Werner, “Family Planning, Having the Number of Children 
you want”, in “Where there is no doctor” Hesperian Foun- 
dation, California, Second Edition p., 284. 


123 








Kimepigwa Chapa na Nations! Printing 


Co., Ltd. Dar es Salaam 


ka ii 


BOSTON PUBLIC LIBRARY 


UTU 
3 99 3 


99 08993 862 





Huduma za Afya na Utunzaji wa Watoto ni kitabu kinachotoa 
maelezo muhimu juu ya ulinzi wa'afya za watoto-na akina mama. 
Kitabu hiki kimetungwa kwa madhumuni ya kuwasaidia wazazi ili 
wajisaidie wenyewe na wawasaidie watoto wao katika mambo 
yahusuyo magonjwa ya watoto wadogo. Matatizo mengi ya kiafya 
na magonjwa ya watoto wadogo yanaweza kutatuliwa mapema na 
vizuri zaidi nyumbani. Ji, watoto wadognwanzisafya njema na 
hivyo kupunguza vifo vitokanavyo na maradhi, inabidi wazazi 
waelimishwe katika utunzaji wa afya za watoto wao. 


Inatumainiwa kuwa baada ya kusoma kitabu hiki, wazazi 
wataweza kutoa huduma za kwanza kwa watoto wao kabla ya 
kuwapeleka kwa waganga. Vilevile, inatarajiwa kuwa baada ya 
kusoma kitabu hiki vijana wote wataweza kusaidia sana wazazi wao 
katika kutoa huduma za kwanza za dharura kwa wadogo “zao 
wanapougua ghafla huko majumbani. Aidha kitabu hiki 
kitawasaidia sana wafanyakazi” wa tiba hasa wakunga, wauguzi 
wasaidizi, wauguzi wa vijijini n.k. katika kutoa huduma bora zaidi. 


ISBN 9976 1 0016 7 


Tanzania Publishing House 
Dar es Salaam 
































